พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 1 
พระวินัยปิฎก 
เล่ม ๕ 
มหาวรรค ภาค ๒ 

ขอนอบน้อมแด'พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
จัมมขันธกะ 

เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเข้าเฝ็าพระเจ้าพิมพิสาร 
[๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร 
ราชคฤห์. ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดี ใน 
หมู , บ้านแปดหมื่นตำบล ก็สมัยนั้น ในเมืองขัมปา มีเศรษฐีบุตรชื่อโสณโกฬิวิสโคตร เป็น 
สุขุมาลชาติ ที่ฝ่าเท้าทั้งสองของเขามีขนงอกขึ้น คราวหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้ราษฎรในตำบลแปดหมื่นนั้นประชุมกันแล้วทรงส่งทูตไปใน 
สำนักเศรษฐีบุตรโสณโกฬิริสะ ดุจมีพระราชกรณียกิจสักอย่างหนึ่ง ด้วยพระบรมราชโองการว่า 
เจ้าโสณะจงมา เราปรารถนาให้เจ้าโสณะมา จึงมารดาบิดาของเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะได้พุด 
ตักเตือนเศรษฐีบุตรนั้นว่า พ่อโสณะ พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรเท้าทั้งสอง 
ของเจ้า ระวังหน่อยพ่อโสณะ เจ้าอย่าเหยียดเท้าทั้งสองไปทางที่พระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ จง 
นึ่งขัดสมาธิตรงพระพักตร์ของพระองค์ เมื่อเจ้านึ่งแล้ว พระเจ้าอยู่หัว จักทอดพระเนตรเท้า 
ทั้งสองได้ ครั้งนั้น ชนบริวารทั้งหลายได้นำเศรษฐีบุตรโสณโกฬิริสะไปด้วยคานหาม ลำดับนั้น 
เศรษฐีบุตรโสณโกฬิริสะได้เข้าเฝ็าพระเจ้าพิมพิสาร จอมเสนามาคธราชถวายบังคมแล้วนึ่งขัดสมาธิ 
ตรงพระพักตร์ของท้าวเธอ ท้าวเธอได้ทอดพระเนตรเห็นโลมชาติที่ฝ่าเท้าทั้งสองของเขา แล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 2 

ทรงอนุศาสน์ประชาราษฎรในตำบลแปดหมื่นนั้น ในประโยชน์ปัจจุบัน ทรงส่งไปด้วยพระบรม- 
ราโชวาทว่า ดูกรพนาย เจ้าทั้งหลายอันเราสั่งสอนแล้วในประโยชน์ปัจจุบัน เจ้าทั้งหลาย จงไป 
เฝ็าพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคของเราพระองค์นั้นจักทรงสั่งสอนเจ้าทั้งหลาย ในประโยชน์ 
ภายหน้า ครั้งนั้น พวกเขาพากันไปทางภูเขาคิชฌกูฏ. 

พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 

ก็สมัยนั้น ท่านพระสาคตะเป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาค จึงพวกเขาพากันเข้าไปหา 
ท่านพระสาคตะ แล้วได้กราบเรียนว่า ท่านขอรับ ประชาชนชาวตำบลแปดหมื่นนี้เข้ามาในที่นี้ 
เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค ขอประทานโอกาสขอรับ ขอพวกข้าพเจ้าพึงได้เฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ท่านพระสาคตะบอกว่า ล้าเช่นนั้น พวกท่านจงอยู่ ณ ที่นี้สักครู , หนึ่งก่อน จนกว่าอาตมาจะ 
กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ดังนี้และเมื่อพวกเขากำลังเพ่งมองอยู่ข้างหน้า ท่าน 
พระสาคตะตำลงไปในแผ่นหินอัฒจันทร์ผุดขึ้นตรงพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค แล้วได้กราบทูล 
กำนี้กะพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ประชาชนชาวตำบลแปดหมื่นนี้พากันเข้ามา ณ ที่นี้ 
เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้พระพุทธเจ้าข้า 
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรสาคตะ ล้ากระนั้นเธอจงปูลาดอาสนะ ณ ร่มเงาหลังวิหาร ท่าน 
พระสาคตะทูลสนองพระพุทธดำรัสว่า ทราบเกล้าฯ แล้ว พระพุทธเจ้าข้า แล้วถือตั่งดำลงไปตรง 
พระพักตร์ 1 ของพระผู้มีพระภาค เมื่อประชาชนชาวตำบลแปดหมื่นนันกำลังเพ่งมองอยู่ตรงหน้า 
จึงผุดขึ้นลากแผ่นหินอัฒจันทร์แล้วปูลาดอาสนะในร่มเงาหลังพระวิหาร. 

เสด็จออกให้ประชาชนเข้าเฝ็า 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหาร แล้วประทับนึ่งเหนือพระพุทธอาสน์ 
ที่ชัดไว้ ณ ร่มเงาหลังพระวิหาร จึงประชาชนชาวตำบลแปดหมื่นนั้นเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค แล้ว 
ถวายบังคมนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง และพวกเขาพากันสนใจแต่ท่านพระสาคตะเท่านั้น หาได้ 
สนใจต่อพระผูมีพระภาค ไม่ทันทีนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของพวกเขา 
ด้วยพระทัยแล้ว จึงตรัสเรียกท่านพระสาคตะมารับสั่งว่า ลูกรสาคต ล้ากระนั้น เธอจงแสดง 
อิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ ให้ยิ่งขึ้นไปอีก 

ท่านพระสาคตะทูลรับสนองพระพุทธาณัติว่า อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า แล้วเหาะขึ้นสู่ 
เวหาส เดินบ้าง ยืนบ้าง นึ่งบ้าง สำเร็จการนอนบ้าง บังหวนควันบ้าง โพลงไฟบ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 3 

หายตัวบ้าง ในอากาศกลางหาว ครั้นแสดงอิทธิปฏิหาริย์อันเป็นธรรมยวดยิ่งของมนุษย์หลายอย่าง 
ในอากาศกลางหาว แล้วลงมาซบศีรษะลงที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาค แล้วได้กราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้า ข้า 
พระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้า ข้า 
พระพุทธเจ้าเป็นสาวก ดังนี้จึงประชาชนตำบลแปดหมื่นนั้นพูดสรรเสริญว่า ชาวเราผู้เจริญ 
อัศจรรย์นัก ประหลาดแท้ เพียงแต่พระสาวกยัง มีฤ ทธิมากถึงเพียงนี้ยังมีอานุภาพมากถึงเพียงนี้ 
พระศาสดาต้องอัศจรรย์แน่ ดังนี้แล้วพากันสนใจต่อพระผู้มีพระภาคเท่านั้น หาสนใจต่อท่าน 
พระสาคตะไม , 

ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค ทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของพวกเขาด้วยพระทัย แล้ว 
ทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถาโทษ ความตํ่าทราม 
ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกบรรพชา เมื่อพระองค์ทรงทราบว่า 
พวกเขามีจิตสงบ มีจิตอ่อน มีชิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว จึงทรง 
ประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์สมุทัย 
นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดแก , พวกเขา ณ ที่นั่ง 
นั้นเองว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา ดุจผ้า 
ที่สะอาด ปราศจากมลทินควรได้รับนี้าย้อมเป็นอย่างดี ฉะนั้น พวกเขาได้เห็นธรรมแล้ว ได้ 
บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยั่งลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว 
ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ในคำสอนของ 
พระศาสดา ได้กราบทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระพุทธเจ้าข้า 
ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก , คนหลงทาง หรือส่องประทีป 
ในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าเหล่านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค 
พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ว่า เป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรงจำพวกข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็น 
อุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 4 

เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะออกบวช 

[๒] ครั้งนั้น เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะได้มีความปริวิตก ดังนี้ว่า ด้วยวิธีอย่างไรๆ 
เราจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่ จะประพฤติ 
พรหมจรรย์นี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว ให้บริสุทธิ”โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ที่ขัดแล้ว ทำไม , ได้ง่าย 
ไฉนหนอ เราพึงปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ครั้น 
ประชาชนเหล่านั้นชื่นชมยินดี ภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากที่ทั่งถวายบังคมพระผู้มี 
พระภาค ทำประทักษิณหลีกไปแล้ว หลังจากประชาชนพวกนั้นหลีกไปแล้วไม่นานนัก เขาได้ 
เข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วทั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

เศรษฐีบุตรโสณโกฬิริสะทั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่นั้นแล ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ด้วยวิธีอย่างไรๆ ข้าพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้ว 
อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธโดยส่วนเดียว ดุจสังข์ที่ขัดแล้ว 
ทำไม , ได้ง่าย ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็น 
บรรพชิต ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิด พระพุทธเจ้าข้า เศรษฐีบุตร 
โสณโกฬิริสะได้รับบรรพชา อุปสมบทในพุทธสำนักแล้ว ก็แลท่านพระโสณะอุปสมบทแล้ว 
ไม่นาน ได้พำนักอยู่ ณ ป่าสีตวันท่านปรารภความเพียรเกินขนาด เดินจงกรมจนเท้าทั้ง ๒ แตก 
สถานที่เดินจงกรมเปือนโลหิต ดุจสถานที่ฆ่าโค ฉะนั้น. 

ครั้งนั้น ท่านพระโสณะไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ 
ว่า บรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาค ที่ปรารภความเพียรอยู่ เราก็เป็นรูปหนึ่ง แต่ไฉน 
จิตของเราจึงยังไม , หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่นเล่า สมบัติในตระกูลของเราก็ยัง 
มีอยู่ เราอาจบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศล ล้ากระไร เราพึงสึกเป็นคฤหัสถ์แล้วบริโภคสมบัติ 
และบำเพ็ญกุศล ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่านด้วยพระทัยแล้ว 
จึงทรงอันตรธานที่คิชฌกูฏบรรพต มาปรากฏพระองค์ ณ ป่าสีตวัน เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลัง 
เหยียดแขนที่คู้ หรือคู้แขนที่เหยียด ฉะนั้น คราวนั้น พระองค์พร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมาก 
เสด็จเที่ยวจาริกตามเสนาสนะ ได้เสด็จเข้าไปทางสถานที่เดินจงกรมของท่านพระโสณะ ได้ทอด 
พระเนตรเห็นสถานที่เดินจงกรมเปือนโลหิต ครั้นแล้วจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งถามว่า 
ดกรภิกษทั้งหลาย สถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของใครหนอ เปือนโลหิต เหมือนสถานที่ฆ่าโค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 5 

ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลว่า ท่านพระโสณะปรารภความเพียรเกินขนาด เดินจงกรมจน 
เท้าทั้ง ๒ แตก สถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของท่านจึงเข้อนโลหิต ดุจสถานที่ฆ่าโค ฉะนั้น 
พระพุทธเจ้าข้า. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปทางที่อยู่ของท่านพระโสณะ ครั้นแล้วประทับ 
นั่งเหนือพุทธอาสน์ที่จัดไว้ถวาย แม้ท่านพระโสณะก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งเฝืาอยู่. 

ตั้งความเพียรสมํ่าเสมอเทียบเสียงพิณ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระโสณะผู้นั่งเฝ็าอยู่ว่า ดูกรโสณะ เธอไปในที่สงัด 
หลีกเร้นอยู่ได้มีความปรีริตกแห่งจิตเกิดขึ้น อย่างนี้ว่า บรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ 
ปรารภความเพียรอยู่ เราก็เป็นรูปหนึ่ง แต่ไฉน จิตของเราจึงยังไม , หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย 
เพราะไม , ถือมั่นเล่า สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู่ เราอาจบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศล 
ล้ากระไร เราพึงสึกเป็นคฤหัสถ์ แล้วบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศล ดังนี้มิใช่หรือ? 

ท่านพระโสณะทูลรับว่า อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อครั้งเธอยังเป็นคฤหัสถ์ เธอ 
ฉลาดในเสียงสายพิณ มิใช่หรือ? 

ใส. อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน คราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป 
คราวนั้นพิณของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหม? 

ใส. หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน คราวใดสายพิณของเธอหย่อนเกิน 
ไป คราวนั้นพิณของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหม? 

ใส. หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน คราวใดสายพิณของเธอไม่ตึงนัก 
ไม , หย่อนนัก ตั้งอยู่ในคุณภาพสมํ่าเสมอ คราวนั้น พิณของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหม? 

ใส. เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 6 

ภ. ดูกรโสณะ เหมือนกันนั่นแล ความเพียรที่ปรารภเกินไปนัก ย่อมเป็นไปเพื่อความ 
ฟ้ง'ซ่าน ความเพียรที่ย่อหย่อนนัก ก็เป็นไปเพื่อเกียจคร้าน เพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งความเพียร 
แต่พอเหมาะ จงทราบข้อที่อินทรีย์ทั้งหลายเสมอกัน และจงถือนิมิตในความสมํ่าเสมอนั้น 
ท่านพระโสณะทูลรับสนองพระพุทธพจน์ว่า จะปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทอย่างนั้น 
พระพุทธเจ้าข้า ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนท่านพระโสณะด้วยพระโอวาทข้อนี้แล้ว ทรง 
อันตธานที่ป่าสีตวันต่อหน้าท่านพระโสณะ แล้วมาปรากฏพระองค์ ณ คิชฌกูฏบรรพต เปรียบ 
เหมือนบุรุษมีกำลัง เหยียดแขนที่คู้ หรือกู้แขนที่เหยียด ฉะนั้น. 

พระโสณะสำเร็จพระอรหัตผล 

ครั้นกาลต่อมา ท่านพระโสณะได้ตั้งความเพียรแต่พอเหมาะ ทราบข้อที่อินทรีย์ทั้งหลาย 
เสมอกัน และได้ถือนิมิตในความสมํ่าเสมอ ครั้นแล้วได้หลีกออกอยู่แต่ผู้เดียว ไม่ประมาท 
มีเพียร มีตนส่งไป ไม่นานเท่าไรนัก ได้ทำให้แจ้งซึ่งคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม เป็นที่สุด 
พรหมจรรย์ ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องประสงค์ ด้วยปญญา 
อันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แหละ เข้าถึงอยู่แล้ว ได้รู้ชัดแล้วว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ 
เราได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี ก็แลบรรดา 
พระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านพระโสณะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้ว 
พรรณนาคุณของพระขีณาสพ 

[๓] ครั้งนั้น ท่านพระโสณะบรรลุพระอรหัตแล้ว ได้คิดว่า ล้ากระไรเราพึงพยากรณ์ 
อรหัตผลในสำนักพระผู้มีพระภาค แล้วจึงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งเฝ็าอยู่ ครั้นแล้ว 
ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาค ว่าดังนี้:- 

พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใด เป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
มีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว ปลงภาระลงแล้ว มีประโยชน์ของตนได้ถึงแล้วโดยลำดับ มีกิเลส 
เครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพหมดสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ ภิกษุนั้นย่อมน้อมใจ ไปสู่ 
เหตุ ๖ สถาน คือ 

๑. ห้อมใจไป สู่ บรรพชา 
๒. น้อมใจไปสู่ความเงียบสงัด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 7 

๓. น้อมใจไป สู่ ความไม , เบียดเบียน 
๔. น้อมใจไปสู่ความสิ้นอุปาทาน 
๕. น้อมใจไปสู่ความสิ้นตัณหา และ 
๖. น้อมใจไปสู่ความไม , หลงไหล 

พระพุทธเจ้าข้า ก็บางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญเห็นเช่นนี้ว่า ท่านผู้นี้อาศัย 
คุณแต่เพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่ จึงน้อมใจไปสู่บรรพชา ดังนี้พระพุทธเจ้าข้า ก็ข้อนี้ไม่พึง 
เห็นอย่างนั้นเลย ภิกษุขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว ไม่เห็นว่า 
ตนยังมีกิจที่จำจะต้องทำ หรือจะต้องกลับสะสมทำกิจที่ได้ทำแล้ว จึงน้อมใจสู่บรรพชา โดยที่ตน 
ปราศจากราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงน้อมใจไปสู่บรรพชา โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโทสะ 
จึงน้อมใจไปสู่บรรพชา โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะสิ้นโมหะ 

พระพุทธเจ้าข้า ก็บางท่จะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญเห็นเช่นนี้ว่า ท่านผู้นี้ 
ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นแน่ จึงน้อมใจไปในความเงียบสงัด ดังนี้พระพุทธ- 
เจ้าข้า ข้อนี้ก็ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเลย ภิกษุขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควรทำได้ 
ทำเสร็จแล้ว ไม่เห็นว่าตนยังมีกิจที่จำจะต้องทำ หรือจะต้องกลับสะสมทำกิจที่ได้ทำแล้ว จึง 
น้อมใจไปสู่ความเงียบสงัด โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงน้อมใจไปสู่ความ 
เงียบสงัด โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโทสะ จึงน้อมใจไปสู่ความเงียบสงัด โดยที่ตน 
ปราศจากโมหะ เพราะสิ้นโมหะ 

พระพุทธเจ้าข้า ก็บางท่จะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญเห็นเช่นนี้ว่า ท่านผู้นี้ 
เชื่อถือสีลัพพตปรามาส โดยความเป็นแก่นสารเป็นแน่ จึงน้อมใจไปสู่ความไม่เบียดเบียน ดังนี้ 
พระพุทธเจ้าข้า ซัอนี้ก็ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเลย ภิกษุขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควร 
ทำได้ทำเสร็จแล้ว ไม่เห็นว่าตนยังมีกิจที่จำจะต้องทำ หรือจะต้องกลับสะสมทำกิจที่ได้ทำแล้ว 
จึงน้อมใจไปสู่ความไม่เบียดเบียน โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงน้อมใจไปสู่ความ 
ไม่เบียดเบียน โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโทสะ จึงน้อมใจไปสู่ความไม่เบียดเบียน 
โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะสิ้นโมหะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 8 

... จึงน้อมใจไปสู่ความสิ้นอุปาทาน โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงน้อมใจ 
ไปสู่ความสิ้นอุปาทาน โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโทสะ จึงห้อมใจไปสู่ความสิ้นอุปาทาน 
โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะสิ้นโมหะ 

... จึงน้อมใจไปสู่ความสิ้นตัณหา โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงน้อมใจ 
ไปสู่ความสิ้นตัณหา โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโทสะ จึงน้อมใจไปสู่ความสิ้นตัณหา 
โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะสิ้นโมหะ 

... จึงน้อมใจไปสู่ความไม , หลงใหล โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงน้อมใจ 
ไปสู่ความไม , หลงใหล โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโทสะ จึงน้อมใจไปสู่ความไม , หลงใหล 
โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะสิ้นโมหะ 

พระพุทธเจ้าข้า แม้'หากรูปารมณ์ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดด้วยจักษุ ผ่านมาสู่คลองจักษุ 
ของภิกษุผู้มี'จิตหลุดพ้นแล้ว'โดยชอบอย่างนี้ ก็ไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลย จิตของภิกษุนั้น 
อันอารมณ์ไม่ทำให้เจือติดอยู่ได้ เป็นธรรมชาติตั้งมั่นไม , หวั่นไหว และภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็น 
ความเกิดและความดับของจิตนั้น 

แม้'หากสัททารมฟ้ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดด้วยโสต .... 

แม้'หากคันธารมฟ้ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดด้วยฆานะ .... 

แม้'หากรสารมฟ้ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดด้วยชิวหา .... 

แม้หากโผฏฐัพพารมฟ้ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดด้วยกาย .... 

แม้หากธรรมารมณ์ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดด้วยมโน ผ่านมาสู่คลองใจของภิกษุผู้มี 
จิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ ก็ไม , ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลย ชิตของภิกษุนั้นอันอารมณ์ 
ไม่ทำให้เจือติดอยู่ได้ เป็นธรรมชาติตั้งมั่นไม , หวั่นไหว และภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นความเกิด 
และความดับของจิตนั้น 

พระพุทธเจ้าข้า ภูเขาล้วนแล้วด้วยศิลา ไม่มีช่อง ไม่มีโพรง เป็นแท่งทึบอันเดียวกัน 
แม้หากลมฝนอย่างแรง พัดมาแต่ทิศตะวันออก ก็ยังภูเขานั้นให้หวั่นไหวสะเทือนสะท้าน 
ไม , ได้เลย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 9 

แม้หากลมฝนอย่างแรง พัดมาแต่ทิศตะวันตก .... 

แม้หากลมฝนอย่างแรง พัดมาแต่ทิศเหนือ 1 ... 

แม้หากลมฝนอย่างแรง พัดมาแต่ทิศใต้ ก็ยังภูเขานั้นให้หวั่นไหว สะเทือนสะม้าน 
ไม , ได้เลย แม้ฉันใด. 

พระพุทธเจ้าข้า แม้'หากรูปารมฌ์ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดด้วยจักษุ ผ่านมาสู่คลองจักษุ 
ของภิกษุผู้มี'จิตหลุด พ้น แล้ว'โดยชอบอย่างนี้ ก็ย่อมไม , ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลย ชิตของ 
ภิกษุนั้นอันอารมณ์ไม่ทำให้เจือติดอยู่ได้ เป็นธรรมชาติตั้งมั่นไม , หวั่นไหว และภิกษุนั้นย่อม 
พิจารณาเห็นความเกิดและความดับของจิตนั้น. 

แม้'หากสัททารมฟ้ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดด้วยโสต .... 

แม้'หาก คัน ธารมฟ้ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบด้วยฆานะ .... 

แม้'หากรสารมฟ้ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบด้วยชิวหา .... 

แม้หากโผฏฐัพพารมฟ้ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดด้วยกาย .... 

แม้หากธรรมารมณ์ที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดด้วยมโน ผ่านมาสู่คลองใจของภิกษุผู้มีจิต 
หลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ ก็ไม่ครอบงำชิตของภิกษุนั้นได้เลย จิตของภิกษุนั้นอันอารมณ์ 
ไม่ทำให้เจือติดอยู่ได้ เป็นธรรมชาติตั้งมั่นไม , หวั่นไหว และภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นความเกิด 
และความดับของจิตนั้น ฉันนั้นเหมือนกันแล. 

นิคมคาถา 

[๔] ภิกษุน้อมไปสู่บรรพชา ๑ ผู้น้อมไปสู่ความเงียบสงัด 
แห่งใจ ๑ ผู้น้อมไปสู่ความไม่เบียดเบียน ๑ ผู้น้อมไปสู่ 
ความสิ้นอุปาทาน ๑ ผู้น้อมไปสู่ความสิ้นตัณหา ๑ ผู้น้อม 
ไปสู่ความไม , หลงไหลแห่งใจ ๑ ย่อมมีจิตหลุดพ้นโดย 
ชอบ เพราะเห็นความเกิด และความดับแห่งอายตนะ 
ภิกษุมีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบ มีจิตสงบนั้น ไม่ต้องกลับ 
สะสมทำกิจที่ได้ทำแล้ว กิจที่จำจะต้องทำก็ไม่มี เปรียบ 
เหมือนภูเขาที่ล้วนแล้วด้วยศิลาเป็นแท่งทึบอันเดียวกัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 10 

ย่อมไม่สะเทือนด้วยลม ฉันใด รูป เสียง กลิ่น รส 

ผัสสะ และธรรมารมณ์ ทั้งที่น่าปรารถนา และไม่น่า 

ปรารถนาทั้งสิ้น ย่อมทำท่านผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม , ได้ ฉัน 

นั้น จิตของท่านตั้งมั่น หลุดพ้นแล้ว ท่านย่อมพิจารณา 

เห็นความเกิด และความดับของจิตนั้นด้วย. 

ทรงอนุญาตรองเท้า 

[๕] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ด้วยวิธีอย่างนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ที่พวกกุลบุตรพยากรณ์อรหัตกล่าวแต่เนื้อความ และไม่น้อมเข้าไปหาตน ก็แต่-ว่า 
โมฆบุรุษบางจำพวกในธรรมวินัยนี้พยากรณ์อรหัต ท่าทีเหมือนเป็นของสนุก ภายหลังต้องทุกข์ 
เดือดร้อน ดังนี้. ต่อแต่นั้นพระองค์รับสั่งกะท่านพระโสณะว่า ดูกรโสณะ เธอเป็นสุขุมาลชาติ 
เราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียวแก่เธอ. 

ท่านพระโสณะกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าละเงินประมาณ ๘๐ เล่มเกวียน และละกองพล 
กอปรด้วยช้าง ๗ เชือก ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว จักมีผู้กล่าวแก่พระพุทธเจ้าว่า 
โสณโกฬิวิสะละเงินประมาณ ๘๐ เล่มเกวียน และละกองพลกอปรด้วยช้าง ๗ เชือก ออกจาก 
เรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว เดี๋ยวนี้ยังข้องอยู่ในเรื่องรองเท้าชั้นเดียว ถ้าพระผู้มีพระภาคชักได้ 
ทรงอนุญาตแก , พระภิกษุสงฆ์แท้ข้าพระพุทธเจ้าจักใช้สอย ล้าจักไม่ทรงอนุญาตแก่พระภิกษุสงฆ์ 
แท้ข้าพระพุทธเจ้าก็จักไม , ใช้สอย พระพุทธเจ้าข้า. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียว ภิกษุ 
ไม่พึงสวมรองเท้า ๒ ชั้น ไม่พึงสวมรองเท้า ๓ ชั้น ไม่พึงสวมรองเท้าหลายชั้น รูปใดสวม 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าสีต่างๆ 

[๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์-สวมรองเท้าสีเขียวล้วน .... สวมรองเท้าสีเหลือง 
ล้วน .... สวมรองเท้าสีแดงล้วน 1 ... สวมรองเท้าสีบานเย็นล้วน 1 ... สวมรองเท้าสีดำล้วน 1 ... สวมรองเท้า 
สีแสดล้วน 1 ... สวมรองเท้าสีชมพูล้วน ชาวบ้านพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนพวก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 11 

คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ทรงบัญญัติห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าสีเขียวล้วน ไม , พึงสวมรองเท้า 
สีเหลืองล้วน ไม่พึงสวมรองเท้าสีแดงล้วน ไม , พึงสวมรองเท้าสีบานเย็นล้วน ไม่พึงสวมรองเท้า 
สีดำล้วน ไม , พึงสวมรองเท้าสีแสดล้วน ไม่พึงสวมรองเท้าสีชมพูล้วน รูปใดสวม ต้องอาบัติ 
ทูกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้ามีหูไม่สมควร 
สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์-สวมรองเท้ามีหูสีเขียว .... สวมรองเท้ามีหูสีเหลือง 1 ... สวมรองเท้า 
มีหูสึแดง 1 ... สวมรองเท้ามีหูสีบานเย็น .... สวมรองเท้ามีหูสีดำ 1 ... สวมรองเท้ามีหูสึแสด 1 ... สวมรองเท้า 
มีหูสี*ชมพู ชาวบ้านพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติห้ามว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสึเขียว ไม , พึงสวมรองเท้ามีหูสึเหลือง ไม่พึงสวมรองเท้า 
มีหูสีแดง ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสึบานเย็น ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีดำ ไม , พึงสวมรองเท้ามีหู 
สีแสด ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสึชมพู รูปใดสวม ต้องอาบัติทูกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด 
สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์สวมรองเท้าติดแผ่นหนังหุ้มสัน .... สวมรองเท้าหุ้มแข้ง .... 

สวมรองเท้าปกหลังเท้า .... สวมรองเท้ายัดนุ่น 1 ... สวมรองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทา 1 ... สวม 
รองเท้าที่ทำหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแกะ .... สวมรองเท้าที่ทำหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ 1 ... สวมรองเท้า 
ที่ทำประกอบหูงอนดุจหางแมลงป่อง .... สวมรองเท้าที่เย็บด้วยปีกนกยูง . 1 .. สวมรองเท้าอันวิจิตร 
คนทั้งหลายเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าติดแผ่นหนังหุ้มสัน ไม , พึงสวมรองเท้าหุ้มแข้ง ไม่พึงสวมรองเท้าปกหลังเท้า 
ไม่พึงสวมรองเท้ายัดนุ่น ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทา ไม่พึงสวมรองเท้า 
ที่ทำหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแกะ ไม , พึงสวมรองเท้าที่ทำหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ ไม , พึงสวม 
รองเท้าที่ท้าประกอบหูงอนดุจหางแมลงป่อง ไม่พึงสวมรองเท้าที่เย็บด้วยขนปีกนกยูง ไม่พึงสวม 
รองเท้าที่อันวิจิตร รูปใดสวม ต้องอาบัติทูกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 12 

พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง 

สมัยต่อมาพระฉัพพัคคีย์สวมรองเท้าขลิบด้วยหนังราชสีห์....สวมรองเท้าขลิบด้วย 
หนังเสือโคร่ง .... สวมรองเท้าขลิบด้วยหนังเสือเหลือง 1 ... สวมรองเท้าขลิบด้วยหนังชะมด . 1 .. สวม 
รองเท้าขลิบด้วยหนังนาก .... สวมรองเท้าขลิบด้วยหนังแมว 1 ... สวมรองเท้าขลิบด้วยหนังค่าง . 1 .. สวม 
รองเท้าขลิบด้วยหนังนกเล้า คนทั้งหลายเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนพวกคฤหัสถ์ 
ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติ 
ห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังราชสีห์ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วย 
หนังเสือโคร่ง ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังเสือเหลือง ไม , พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังชะมด 
ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังนาก ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังแมว ไม่พึงสวมรองเท้า 
ขลิบด้วยหนังค่าง ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังนกเค้า รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว 

[๗] ครั้งนั้น เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้ว ทรงลือบาตรจีวร 
เสด็จพระพุทธดำเนินเช้าไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ มีภิกษุรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณะ แต่ภิกษุ 
รูปนั้นเดินเขยกตามพระผู้มีพระภาคไปเบื้องพระปฤษฎางค์ อุบาสกคนหนึ่งสวมรองเท้าหลายชั้น 
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จพระพุทธดำเนินมาแต่ไกลเทียว ครั้นแล้วจึงถอดรองเท้า เข้าไป 
เฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วเข้าไปหาภิกษุรูปนัน อภิวาทแล้วจึงได้ถามว่า เพราะอะไร 
พระผู้เป็นเจ้าจึงเดินเขยก ขอรับ? 

ภิกษุรูปนั้นตอบว่า เพราะเท้าทั้งสองของอาตมาแตก จ้ะ. 

อุ. นิมนต์พระผู้เป็นเจ้ารับรองเท้า ขอรับ. 

ภิ. อย่าเลย ท่าน เพราะผู้มีพระภาคทรงห้ามรองเท้าหลายชั้น. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า เธอรับรองเท้านั้นได้ ภิกษุ. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ 
ใช้แล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย รองเท้าหลายชั้นที่ใหม่ ภิกษุไม่พึงสวม รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ห้ามสวมรองเท้าในที่บางแห่ง 

[๘] ก็โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงฉลองพระบาทเสด็จพระดำเนินอยู่ในที่แจ้ง 
ภิกษเถระทั้งหลายทราบว่า พระศาสดามิได้ทรงฉลองพระบาทเสด็จพระพทธดำเนินอย่ ดังนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 13 

จึงเดินไม่สวมรองเท้า เมื่อพระศาสดาเสด็จพระพุทธดำเนินมิได้ทรงฉลองพระบาท แท้เมื่อภิกษุ 
ผู้เถระทั้งหลายเดินก็ไม่สวมรองเท้า แต่พระฉัพพัคคีย์เดินสวมรองเท้า บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย 
... จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เมื่อพระศาสดาเสด็จพระพุทธดำเนินมิได้ทรงฉลองพระบาท 
แท้เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายเดินก็ไม่สวมรองเท้า ไฉนพระฉัพพัคคีย์จึงได้สวมรองเท้าเล่า? แล้ว 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าเมื่อเราผู้ศาสดา 
เดินมิได้สวมรองเท้า แท้เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายเดินก็ไม่สวมรองเท้า แต่พระฉัพพัคคีย์เดินสวม 
รองเท้า จริงหรือ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริงพระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราผู้ศาสดาเดินมิได้สวม 
รองเท้า แท้เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายเดินก็ไม่สวมรองเท้า แต่ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้นจึงได้เดิน 
สวมรองเท้าเล่า อันคฤหัสถ์ชื่อเหล่านี้นุ่งห่มผ้าขาว ยังมีความเคารพ มีความยำเกรง มีความ 
ประพฤติเสมอภาค ในอาจารย์ทั้งหลาย เพราะเหตุแห่งศิลปะซึ่งเป็นเครื่องเลี้ยงชีพอยู่ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย พึงงามในธรรมวินัยนี้เป็นแน่ ล้าพวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ 
จะพึงมีความเคารพ มีความยำเกรง มีความประพฤติเสมอภาค อยู่ในอาจารย์ ในภิกษุปูนอาจารย์ 
ในอุปัชฌายะ ในภิกษุปูนอุปัชฌายะ การกระทำของเหล่าโมฆบุรุษนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เมื่ออาจารย์ ภิกษุปูนอาจารย์อุปัชฌายะ ภิกษุปูนอุปัชฌายะ เดินมิได้สวมรองเท้า 
ภิกษุไม่พึงเดินสวมรองเท้า รูปใดเดินสวมรองเท้า ต้องอาบัติทูกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
ไม่พึงสวมรองเท้าภายในอาราม รูปใดสวม ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้า 

[๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นหน่อที่เท้า ภิกษุทั้งหลายพยุงภิกษุรูปนั้น 
ให้ถ่ายอุจจาระบ้าง ให้ถ่ายปัสสาวะบ้าง พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกตามเสนาสนะ ได้ 
ทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุกำลังพยุงภิกษุรูปนั้นให้ถ่ายอุจจาระบ้าง ให้ถ่ายปัสสาวะบ้าง จึง 
เสด็จเข้าไปใกล้ภิกษุพวกนั้น แล้วได้ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้อาพาธเป็นอะไร? 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ท่านรูปนี้อาพาธเป็นหน่อที่เท้า พวกข้าพระพุทธเจ้าต้องพยุงท่านรูปนี้ 
ให้ถ่ายอุจจาระบ้าง ให้ถ่ายปัสสาวะบ้าง พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 14 

พระพุทธานุญาตให้สวมรองเท้าเป็นพิเศษ 

[๑๐] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้มี 
เท้าชอกชํ้า หรือมีเท้าแตก หรืออาพาธมีหน่อที่เท้า สวมรองเท้าได้ 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายมีเท้ามิได้ล้าง ขึ้นเตียงบ้าง ขึ้นตั่งบ้าง ทั้งจีวร ทั้งเสนาสนะ 
ย่อมเสียหาย พวกภิกษุจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวมรองเท้าในขณะที่คิดว่าประเดี๋ยวจักขึ้นเตียง 
หรือขึ้นตั่ง. 

สมัยต่อมา เวลากลางคืน ภิกษุทั้งหลายเดินไปสู่โรงอุโบสถก็ดี สู่ที่ประชุมก็ดี ย่อม 
เหยียบตอบ้าง หนามบ้าง ในที่มืด เท้าทั้งสองได้รับบาดเจ็บ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภายในอาราม เรา 
อนุญาตให้สวมรองเท้า และใช้คบเพลิง ประทีป ไม้เท้าได้. 

พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ 

ครั้นต่อมา ถึงเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรี พระฉัพพัคคีย์'ลุก 1 ขึ้นสวมเขียงเท้าที่ทำด้วยไม้ 
แล้วเดินอยู่กลางแจ้ง มีเสียงขฏะขฏะ ดังอึกทึก กล่าวดิรัจฉานกถา มีเรื่องต่างๆ คือ พุดเรื่อง 
พระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องขุนพล เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนั้า เรื่องผ้า 
เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร 
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านั้า เรื่องคนที่ล่วงลับ 
ไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ 
เหยียบแมลงตายเสียบ้าง ยังภิกษุทั้งหลายให้เคลื่อนจากสมาธิบ้าง บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย .... 
ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พระฉัพพัคคีย์ เมื่อเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรี ได้ 
ลุกขึ้นสวมเขียงเท้าที่ทำด้วยไม้แล้วเดินอยู่กลางแจ้ง มีเสียงขฏะขฏะ ดังอึกทึก กล่าวดิรัจฉานกถา 
มีเรื่องต่างๆ คือ พุดเรื่องพระราชา เรื่องโจร .... เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ 
เหยียบแมลงตายเสียบ้าง ยังภิกษุทั้งหลายให้เคลื่อนจากสมาธิบ้าง แล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 15 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุฉัพพัคคีย์ 
เมื่อปัจจุสมัยแห่งราตรี ได้ลุกขึ้นสวมเขียงเท้าที่ทำด้วยไม้ แล้วเดินอยู่กลางแจ้ง มีเสียงขฏะขฏะ 
ดังอึกทึก กล่าวดิรัจฉานกถา มีเรื่องต่างๆ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร .... เรื่องความเจริญ 
และความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ เหยียบแมลงตายเสียบ้าง ยังภิกษุทั้งหลายให้เคลื่อนจากสมาธิ 
บ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า .... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขียงเท้าที่ทำด้วยไม้ อันภิกษุไม่พึงสวม รูปใดสวม ต้องอาบัติทูกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าใบตาล 

[๑๑] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระนครราชคฤห์ ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่จาริกทางพระนครพาราณสึ เสด็จพระพุทธดำเนินสู่จาริกโดยลำดับ 
ถึงพระนครพาราณสึ ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ในป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนคร 
พาราณสึนั้น. 

ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์คิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามเขียงเท้าไม้ จึงให้ดัด 
ต้นตาลเล็กๆ แล้วเอาใบตาลมาทำเขียงเท้าสวม ต้นตาลเล็กๆ นั้นถูกตัดแล้วย่อมเหี่ยวแห้ง. 

ชาวบ้านจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ให้ตัด 
ต้นตาลเล็กๆ แล้วเอาใบตาลมาทำเขียงเท้าสวมเล่า ต้นตาลเล็กๆ ถูกตัดแล้วย่อมเหี่ยวแห้ง 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ ภิกษุทั้งหลายได้ยินชาว 
บ้านเหล่านั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุฉัพพัคคีย์ 
สั่งให้ตัดต้นตาลเล็กๆ แล้วเอาใบตาลมาทำเขียงเท้าสวม ต้นตาลเล็กๆ นั้นถูกตัดแล้ว ย่อม 
เหี่ยวแห้ง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึงทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้นจึง 
ได้ให้ตัดต้นตาลเล็กๆ แล้วเอาใบตาลทำเขียงเท้าสวมเล่า ต้นตาลเล็กๆ นั้นถูกตัดแล้ว ย่อม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 16 

เหี่ยวแห้ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชาวบ้านมีความสำคัญในต้นไม้ว่ามีชีวะ การกระทำของ 
เหล่าโมฆบุรุษนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... ครั้นแล้วทรงทำ 
ธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขียงเท้าสานด้วยใบตาล อันภิกษุไม่พึง 
สวม รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ไผ่ 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์คิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามเขียงเท้าสานด้วยใบตาล จึง 
ได้ให้ตัดไท้ไผ่เล็กๆ แล้วเอาใบไผ่มาทำเขียงเท้าสวม ไท้ไผ่เล็กๆ นั้น ถูกตัดแล้ว ย่อมเหี่ยว 
แห้ง. ชาวม้านจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ 
ให้ตัดไม้ไผ่เล็กๆ แล้วเอาใบไผ่มาทำเขียงเท้าสวมเล่า ไม้ไผ่เล็กๆ นั้นถูกตัดแล้วย่อมเหี่ยวแห้ง 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรย่อมเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ. ภิกษุทั้งหลายได้ยิน 
ชาวม้านเหล่านั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า .... ครั้นแล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เขียงเท้าสานด้วยใบไผ่ อันภิกษุไม่พึงสวม รูปใดสวม ต้องอาบัติทูกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าต่างชนิด 

[๑๒] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมย์ แล้ว 
เสด็จพระพุทธดำเนินจาริกทางพระนครภัททิยะ เสด็จพระพุทธดำเนินจาริกโดยลำดับถึงพระนคร 
ภัททิยะ ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ในป่าชาติยาวันเขตพระนครภัททิยะนั้น. 

ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะ ตั้งหน้าพากเพียรตกแต่งเขียงเท้า 
หลากหลายอยู่ คือ ทำเองท้าง สั่งให้ทำท้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้า ทำเองท้าง สั่งให้ทำท้าง 
ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้ามุงกระต่าย ทำเองบ้าง สั่งให้ทำท้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้าปล้อง 
ทำเองท้าง สั่งให้ทำท้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยใบเป้ง ทำเองบ้าง สั่งให้ทำท้าง ซึ่งเขียงเท้าสาน 
ด้วยแฝก ทำเองท้าง สั่งให้ทำท้าง ซึ่งเขียงเท้าถักด้วยขนสัตว์ พวกเธอละเลยอุเทศ ปริปุจฉา 
อธิศีล อธิจิต อธิปัญญาเสีย. บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักห้อย .... ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา 
ว่า ไฉนเล่าพวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะ จึงได้ตั้งหน้าพากเพียรตกแต่งเขียงเท้าหลากหลายอยู่ 
คือ ได้ทำเองท้าง ได้สั่งให้ทำท้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้า ได้ทำเองท้าง ได้สั่งให้ทำท้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 17 

ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้ามุงกระต่าย ได้ทำเองบ้าง ได้สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้าปล้อง 
ได้ทำเองบ้าง ได้สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยใบเป้ง ได้ทำเองบ้าง ได้สั่งให้ทำบ้าง 
ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยแฝก ได้ทำเองบ้าง ได้สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าถักด้วยขนสัตว์ภิกษุเหล่านั้น 
ได้ละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปัญญาเสีย แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุชาว 
พระนครภัททิยะตั้งหน้าพากเพียรตกแต่งเขียงเท้าหลากหลายอยู่ คือ ทำเองบ้าง สั่งให้ทำบ้าง 
ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้า ทำเองบ้าง สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้ามุงกระต่าย ทำเอง 
บ้าง สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้าปล้อง ทำเองบ้าง สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าสาน 
ด้วยใบเป้ง ทำเองบ้าง สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยแฝก ทำเองบ้าง สั่งให้ทำบ้าง 
ซึ่งเขียงเท้าถักด้วยขนสัตว์ ย่อมละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปัญญาเสีย จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนเล่าโมฆบุรุษเหล่านั้น 
จึงได้ตั้งหน้าพากเพียรตกแต่งเขียงเท้าหลากหลายอยู่ คือ ได้ทำเองบ้าง ได้สั่งให้ทำบ้าง ซึ่ง 
เขียงเท้าสานด้วยหญ้า ได้ทำเองบ้าง ได้สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้ามุงกระต่าย 
ได้ทำเองบ้าง ได้สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยหญ้าปล้อง ได้ทำเองบ้าง ได้สั่งให้ทำบ้าง 
ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยใบเป้ง ได้ทำเองบ้าง ได้สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าสานด้วยแฝก ได้ทำเอง 
บ้าง ได้สั่งให้ทำบ้าง ซึ่งเขียงเท้าถักด้วยขนสัตว์ โมฆบุรุษเหล่านั้นได้ละเลยอุเทศ ปริปุจฉา 
อธิจิต อธิปัญญาเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของเหล่าโมฆบุรุษนั่นไม , เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าสานด้วยหญ้าเขียงเท้าสานด้วยหญ้ามุงกระต่าย เขียงเท้าสาน 
ด้วยหญ้าปล้อง เขียงเท้าสานด้วยใบเป้ง เขียงเท้าสานด้วยแฝก เขียงเท้าถักด้วยขนสัตว์ 
เขียงเท้าประดับด้วยทองคำ เขียงเท้าประดับด้วยเงิน เขียงเท้าประดับด้วยแล้วมณี เขียงเท้า 
ประดับด้วยแก้วไพฑูรย์ เขียงเท้าประดับด้วยแก้วผลึก เขียงเท้าประดับด้วยทองสัมฤทธิ ๙ เขียงเท้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 18 

ประดับด้วยกระจก เขียงเท้าทำด้วยดีบุก เขียงเท้าทำด้วยสังกะสี เขียงเท้าทำด้วยทองแดง 
รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เขียงเท้าบางชนิดที่สำหรับสวมเดิน อันภิกษุไม , พึงสวม 
รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงอยู่กับที่ ไม่ใช่สำหรับใช้สวมเดิน ๓ ชนิด 
คือ เขียงเท้าที่สำหรับเหยียบถ่ายอุจจาระ ๑ เขียงเท้าที่สำหรับเหยียบถ่ายปัสสาวะ ๑ เขียงเท้าที่ 
สำหรับเหยียบในที่ชำระ ๑. 

พระพุทธบัญญัติห้ามจับโค 

[๑๓] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครภัททิยะ ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินจาริกทางพระนครสาวัตถี เสด็จพระพุทธดำเนินจาริกโดยลำดับถึง 
พระนครสาวัตถีแล้ว ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ในพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี 
เขตพระนครสาวัตถีนั้น 

ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์จับโคกำลังข้ามแมน 5 าอจิรวดี ที่เขาบ้าง ที่หูบ้าง ที่คอบ้าง 
ที่หางบ้าง ขึ้นขี่หลังบ้าง มีจิตกำหนัด ถูกต้ององค์กำเนิดบ้าง กดลูกโคให้จมนั้าตายบ้าง 
ประชาชนทั้งหลาย พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
จึงได้จับโคกำลังข้ามนั้า ที่เขาบ้าง ที่หูบ้าง ที่คอบ้าง ที่หางบ้าง ขึ้นขี่หลังบ้าง มีจิตกำหนัด 
ถูกต้ององค์กำเนิดบ้าง กดลูกโคให้จมนั้าตายบ้าง เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ฉะนั้น. 
ภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเหล่านั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจับเขาโค 
หูโค คอโค หางโค ไม่พึงขี่หลังโค รูปใดจับและขึ้นขี่ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง องค์กำเนิดโค อันภิกษุมีจิตกำหนัด ไม่พึงถูกต้อง รูปใดถูกต้อง 
ต้องอาบัติถลลัจชัย ภิกษไม่พึงฆ , าลกโค รปใดฆ่า พึงปรับอาบัติตามธรรม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 19 
เรื่องยาน 

[๑๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ขี่ยานซึ่งเทียมด้วยโคตัวเมีย มีบุรุษเป็นสารถี 
เทียมด้วยโคตัวผู้ มีสตรีเป็นสารถีบ้าง. ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือน 
ชายหนุ่มหญิงสาวไปเล่นนั้าในแม่นั้าคงคาและแม่นั้ามหี ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
ไม่พึงไปด้วยยาน รูปใดไปต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบทเพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค แต่ 
อาพาธเสียกลางทาง และได้หลีกจากทางนึ่งอยู่ ณ โคนไม้แห่งหนึ่ง ประชาชนพบภิกษุนั้นจึง 
เรียนถามว่า พระคุณเจ้าจะไปไหน ขอรับ? 

ภิกษุนั้นตอบว่า อาตมาจะไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค จ้ะ 

ป. นิมนต์มา ไปด้วยกันเถิด ขอรับ 

กิ. อาตมาไม , อาจ เพราะกำลังอาพาธ จ้ะ 

ป. นิมนต์มาขึ้นยานเถิด ขอรับ 

กิ. ไม , ได้จ้ะ เพราะพระผู้มีพระภาคทรงห้ามยาน 

ภิกษุนั้นรังเกียจอยู่ดังนั้นจึงไม่ยอมขึ้นยาน ครั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว จึงแจ้ง 
เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานแก่ภิกษุผู้อาพาธ. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้คิดกันว่า ยานที่ทรงอนุญาตนั้นเทียมด้วยโคตัวเมีย หรือเทียม 
ด้วยโคตัวผู้ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลาย 
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานที่เทียมด้วยโคตัวผู้ และยานที่ใช้มือลาก. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งไม่ผาสุกอย่างแรง เพราะความกระเทือนแห่งยาน ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแก'ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตคานหามมีตั่งนึ่ง และเปลผ้าที่เขาผูกติดกับไม้คาน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 20 

พระพุทธบัญญัติห้ามใช้ที่นั่งและที่นอนสูงใหญ่ 

[๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ใช้ที่นั่งและที่ นอนอัน สูงใหญ่ คือ เตียงมีเท้า 
เกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตร 
ด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะ 
วิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขน 
ข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะ 
จุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วย 
หนังสัตว์ชื่ออชินะมีขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่อง 
ลาดมีหมอนช้าง ชาวบ้านเที่ยวชมวิหารไปพบเช้า จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือน 
เหล่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ที่นั่งและ 
ที่นอนอันสูงใหญ่ คือ เตียงมีเท้าสูงเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว 
เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี 
สัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสึหะและ 
เสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงิน 
แกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาด 
หลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะ มีขนอ่อนนุ่ม 
เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนข้าง รูปใดใช้ ต้อง 
อาบัติทูกกฏ. 

พระ พุทธบัญญัติห้ามใช้หนังผืนใหญ่ 

[๑๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์รู้'ว่าพระผู้มีพระภาค ทรงห้ามที่นั่งและที่นอน 
อันสูงใหญ่ จึงใช้หนังผืนใหญ่ คือ หนังสึหะ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง หนังเหล่านั้น 
ตัดตามขนาดเตียงบ้าง ตัดตามขนาดตั้งบ้าง ปูลาดไว้ภายในเตียงบ้าง ปูลาดไว้ภายนอกเตียงบ้าง 
ปูลาดไว้ภายในตั้งบ้าง ปูลาดไว้ภายนอกตั้งบ้าง ชาวบ้านเที่ยวชมวิหารไปพบเข้า จึงเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 21 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้หนังผืนใหญ่ 
คือ หนังสีหะ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องภิกษุใจร้าย 

[๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์รู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามหนังผืนใหญ่ จึงใช้ 
หนังโค หนังเหล่านั้นตัดตามขนาดเตียงบ้าง ตัดตามขนาดตั่งบ้าง ปูลาดไว้ภายในเตียงบ้าง 
ปูลาดไว้ภายนอกเตียงบ้าง ปูลาดไว้ภายในตั่งบ้าง ปูลาดไว้ภายนอกตั่งบ้าง. 

มีภิกษุใจร้ายรูปหนึ่ง เป็นกุลุปกะของอุบาสกใจร้ายคนหนึ่ง ครั้นเวลาเช้า ภิกษุใจร้าย 
รูปนั้นนุ่งอันตรวาสก ลือบาตรจีวรแล้วเดินเข้าไปในบ้านของอุบาสกใจร้ายคนนั้น แล้วนึ่งบน 
อาสนะที่เขาจัดไว้จึงอุบาสกใจร้ายคนนั้น เข้าไปหาภิกษุใจร้ายรูปนั้น นมัสการแล้วนึ่ง ณ ที่ 
ควรส่วนข้างหนึ่ง ก็สมัยนั้น ลูกโคของอุบาสกใจร้ายคนนั้น เป็นสัตว์กำลังรุ่น รูปร่างเข้าที 
น่าดูน่าชม งามคล้ายลูกเสือเหลือง จึงภิกษุใจร้ายรูปนั้นจ้องมองลูมันด้วยความสนใจ ทีนั้น 
อุบาสกใจร้ายได้กล่าวกะภิกษุใจร้ายว่า พระคุณเจ้าจ้องมองดูมันด้วยความสนใจเพื่อประสงค์อะไร 
ขอรับ? ภิกษุใจร้ายรูปนั้น ตอบว่า อาวุโส อาตมาต้องประสงค์หนังของมัน ทีนั้น อุบาสก 
ใจร้ายจึงฆ่ามันแล้วได้ถลกหนังถวายแก่ภิกษุใจร้ายรูปนั้น ภิกษุใจร้ายรูปนั้นได้เอาผ้าสังฆาฏิ 
ห่อหนังเดินไป ครั้งนั้น แม่โค มีความรักลูก จึงเดินตามภิกษุใจร้ายรูปนั้นไปข้างหลังๆ 
ภิกษุทั้งหลายถามภิกษุใจร้ายรูปนั้นว่า อาวุโส ทำไมแม่โคตัวนี้จึงเดินตามท่านมาข้างหลังๆ ขอรับ? 
ภิกษุใจร้ายรูปนั้นตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย แบ้ผมเองก็ไม่ทราบว่า มันเดินตามผมมาข้างหลังๆ 
ด้วยเหตุอะไร ขณะนั้นผ้าสังฆาฏิของภิกษุใจร้ายรูปนั้นเปือนเลือด ภิกษุทั้งหลาย จึงถามภิกษุ 
ใจร้ายรูปนั้นว่า อาวุโส ก็ด้าสังฆาฏิผืนนี้ท่านห่ออะไรไว้ ขอรับ? ภิกษุใจร้ายรูปนั้นได้แจ้งความนั้น 
แก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโสก็ท่านชักชวนให้เขาฆ่าสัตว์หรือขอรับ? ภิกษุใจร้าย 
ตอบว่า อย่างนั้นขอรับ บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุ 
จึงชักชวนให้เขาฆ่าสัตว์เล่า พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนการฆ่าสัตว์ทรงสรรเสริญการงดจากการ 
ฆ่าสัตว์ โดยอเนกปริยายมิใช่หรือ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระ พุทธบัญญัติห้ามใช้หนังโค 

[๑๘] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุใจร้ายนั้นว่า ดูกรภิกษุ ข่าวว่า เธอชักชวน 
ให้เขาฆ่าสัตว์ จริงหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 22 

ภิกษุใจร้ายนั้นกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงได้ชักชวนให้เขาฆ่าสัตว์ 
เล่า ดูกรโมฆบุรุษ เราติเตียนการฆ่าสัตว์ สรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไว้ โดยอเนกปริยาย 
มิใช่หรือ การกระทำของเธอนั่นไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... ครั้นแล้ว 
ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงชักชวนในการฆ่าสัตว์ 
รูปใดชักชวน พึงปรับอาบัติตามธรรม. 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่ง หนังโคอันภิกษุไม่พึงใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทูกกฏ หนังอะไรๆ 
ภิกษุไม่พึงใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

สมัยต่อมา เตียงก็ดี ตั่งก็ดี ของชาวบ้าน เขาหุ้มด้วยหนัง ถักด้วยหนัง ภิกษุทั้งหลาย 
รังเกียจไม่นั่งทับ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุญาตแก่ 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่งทับเตียงตั่งที่เป็นอย่างคฤหัสถ์ แต่ไม่ 
อนุญาตให้นอนทับ. 

สมัยต่อมา วิหารทั้งหลายเขาผูกรัดด้วยเชือกหนัง ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่นั่งพิง 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่งพิงเฉพาะเชือก. 

พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน 

[๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์-สวมรองเท้าเข้าบ้าน คนทั้งหลาย เพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง 
สวมรองเท้าเข้าบ้าน รูปใดสวมเข้าไป ต้องอาบัติทูกกฏ. 

พระพุทธานุญาตให้ภิกษุอาพาธสวมรองเท้าเข้าบ้าน 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเว้นรองเท้าเสียไม , อาจเข้าบ้านได้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธสวมรองเท้าเข้าบ้านได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 23 
เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ 

[๒๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระมหากัจจานะอยู่ ณ ปปาตะบรรพตเขตกุรรฆระนคร 
ในอวันตีชนบท ก็คราวนั้นอุบาสกชื่อโสณกุฏิกัณณะ เป็นอุปัฏฐากของท่านพระมหาก็'จจานะ 
นมัสการแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง อุบาสกโสณกุฏิกัณณะนั่งอยู่ ณ ที่นั้นแล ได้กราบเรียน 
คำนั้กะท่านพระมหากัจจานะว่า ท่านขอรับ ด้วยวิธีอย่างไรๆ กระผมจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่ 
พระคุณเจ้าแสดงแล้ว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่ จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริบูรณ์โดย 
ส่วนเดียว ให้บริสุทธิ”โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ที่ขัดแล้ว ท่าไม , ได้ง่าย กระผมปรารถนาจะปลง 
ผมและหนวด ครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ขอพระคุณเจ้ากรุณาโปรดให้ 
กระผมบวชเถิด ขอรับ เมื่ออุบาสกโสณกุฏิกัณณะกราบเรียนเช่นนี้แล้ว ท่านมหากัจจานะได้ 
กล่าวคำนี้กะอุบาสกโสณกุฏิกัณณะว่า โสณะ การประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งต้องนอนผู้เดียว 
บริโภคอาหารหนเดียวจนตลอดชีพ ท่าได้ยากนักแล เอาเถอะ โสณะ คุณจงเป็นคฤหัสถ์ 
อยู่ในจังหวัดนี้แหละ แล้วประกอบตามพระพุทธศาสนา ประกอบตามพรหมจรรย์ ซึ่งต้องนอน 
ผู้เดียว บริโภคอาหารหนเดียว ควรแก่กาลเถิด. 

คราวนั้น ความตั้งใจบรรพชาซึ่งได้เกิดแก , อุบาสกโสณกุฏิกัณณะนั้นสงบลงแล้ว 

แม้ครั้งที่สองแล อุบาสกโสณกุฏิก็ณณะ .... 

แม้ครั้งที่สามแล อุบาสกโสณกุฏิกัณณะได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะ นมัสการ 
แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง อุบาสกโสณกุฏิก็ณณะนั่งอยู่ ณ ที่นั้นแล ได้กราบเรียนคำนี้ 
กะท่านพระมหากัจจานะว่า ท่านขอรับ ด้วยวิธีอย่างไรๆ กระผมจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระคุณเจ้า 
แสดงแล้ว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่ จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว 
ให้บริสุทธิ”โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ที่ขัดแล้ว ท่าไม , ได้ง่าย กระผมปรารถนาจะปลงผมและหนวด 
ครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ขอพระคุณเจ้ากรุณาโปรดให้กระผมบวชเถิด 
ขอรับ 

ครั้นนั้น ท่านมหากัจจานะให้อุบาสกโสณกุฏิกัณณะบรรพชาแล้ว. 

ก็สมัยนั้น อวันดีชนบทอันตั้งอยู่แถบใต้ มีภิกษุน้อยรูป ท่านพระมหากัจจานะชัดหา 
พระภิกษุสงฆ์แต่ที่นั้นๆ ให้ครบองค์ประชุมทสวรรคได้ยากลำบากต่อล่วงไปถึง๓ปีจึงอุปสมบท 
ให้ท่านพระโสณะได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 24 
พระโสณเถระรำพึงแล้วอำลาเข้าเฟิา 

ครั้งนั้น ท่านพระโสณะจำพรรษาแล้ว ไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่ง 
จิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เราได้ยินมาอย่างชัดเจนว่า เป็นผู้เช่นนี้และ 
เช่นนี้แต่เรามิได้เฟิาต่อพระพักตร์เราควรไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น 
หากพระอุปัชฌายะจะพึงอนุญาตแก่เรา ครั้นเวลาสายัณห์ ท่านออกจากที่หลีกเร้นแล้ว จึงเข้า 
ไปหาท่านพระมหากิ'จจานะ ไหว้แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบเรียนว่า ท่านขอรับ 
กระผมไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ณ ตำบลนี้ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระ¬ 
กาคพระองค์นั้น เราได้ยินมาอย่างชัดเจนว่า เป็นผู้เช่นนี้และเช่นนี้แต่เรามิได้เฟิาต่อพระพักตร์ 
เราควรไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น หากพระอุปัชฌายะจะพึง 
อนุญาตแก่เรา ท่านขอรับ กระผมจะไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
หากท่านพระอุปัชฌายะจะอนุญาตแก่กระผม. 

อาณัติกพจน์ของพระอุปัชฌายะ ๕ ประการ 

ท่านมหากิจจานะ กล่าวว่าดีละ ดีละ คุณโสณะ คุณจงไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น คุณจักเห็นพระองค์ผู้น่าเลื่อมใส ผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส 
มีพระอินทรีย์สงบ มีพระนัยสงบ ทรงถึงความ‘ฟิกกายและความสงบชิตอันสูงสุด ทรงทรมานแล้ว 
คุ้มครองแล้ว มีอินทรีย์อันสำรวมแล้ว ผู้ไม่ท่าบาป คุณโสณะ ล้าเช่นนั้น คุณจงถวายบังคม 
พระบาทยุคลของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้าตามฉันสั่งว่า ท่านมหากิจจานะ อุปัชฌายะ 
ของข้าพระพุทธเจ้า ถวายบังคม พระบาทยุคลของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้าพระพุทธเจ้าข้า 
ดังนี้ และคุณจงกราบทูลอย่างนี้ว่า 

๑. พระพุทธเจ้าข้า ชังหวัดอวัน ดี ทักขิณาบถ มี ภิกษุน้อยรูป ข้าพระพุทธเจ้าได้จัดหา 
ภิกษุสงฆ์แต่ที่นั้นๆ ให้ครบองค์ประชุมทสวรรคได้ยากลำบาก นับแต่วันข้าพระพุทธเจ้าบรรพชา 
ล่วงไป๓ปีจึงได้อุปสมบทล้ากระไรเฉพาะในอวันดีทักขิณาบถ พึงทรงอนุญาตอุปสมบทด้วย 
คณะ สงฆ์น้อยรูปกว่านี้ได้. 

๒. พระพุทธเจ้าข้า พื้นตินในอวันดีทักขิณาบถ มีสินสีตำมาก ขรุขระดื่นดาด 
ด้วยระแหงกีบโค ล้ากระไร เฉพาะในอวันดีทักขิณาบถ ขอพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาต 
รองเท้าหลายชั้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 25 

๓. พระพุทธเจ้าข้า คนทั้งหลายในอวัน ตี ทักขิณาบถนิยมการอาบนํ้า ถือว่านั้าท่าให้บริสุท นี้ 
ถ้ากระไร เฉพาะในอวันติทักขิณาบถ ขอพระผู้มีพระภาค พึงทรงอนุญาตการอาบทั้าได้เป็นนิตย์. 

๔. พระพุทธเจ้าข้า ในอวันตีทักขิณาบถ มีหนังเครื่องลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ 
หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มีหญ้าตีนกา หญ้าหางนกยูง หญ้าหนวดแมว หญ้าหางช้าง แม้ฉันใด 
ในอวันตีทักขิณาบถก็มีหนังเครื่องลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล 
ถ้ากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผู้มีพระภาค พึงทรงอนุญาตหนังเครื่องลาด คือ หนัง 
แกะ หนังแพะ หนังมฤค. 

๕. พระพุทธเจ้าข้า เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายฝากถวายจีวรเพื่อหมู , ภิกษุผู้อยู่นอกสีมา ด้วยคำว่า 
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายจีวรผืนนี้แก , ท่านผู้มีชื่อนี้ดังนี้ภิกษุผู้รับฝากมาบอกว่า อาวุโส คนทั้งหลาย 
มีชื่อนี้ถวายจีวรแก่ท่านแล้ว พวกภิกษุผู้รับคำบอกเล่า รังเกียจไม่ยินดีรับ ด้วยคิดว่า พวกเรา 
ไม่ต้องการของเป็นนิสสัคคีย์ ถ้ากระไร ขอพระผู้มีพระภาคพึงตรัสชี้แจงในเรื่องจีวร. 

พระโสณะเถระเข้าเฝ็า 

ท่านพระโสณะรับสนองคำของท่านพระมหากัจจานะว่าปฏิบัติตามอย่างนั้นขอรับ แล้ว 
ลุกจากอาสนะอภิวาทท่านพระมหากัจจานะท่าประทักษิณแล้ว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรเดิน 
ไปทางที่จะไปพระนครสาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวันอารามของอนาถษิณฑิกคหบดี 
โดยลำดับ เข้าเฝาพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ เธอจงชัดเสนาสนะ 
ต้อนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้จึงท่านพระอานนท์คิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงพระบัญชาใช้เราเพื่อ 
ภิกษุรูปใดว่า ดูกรอานนท์ เธอจงขัดเสนาสนะต้อนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาค 
ย่อมปรารถนาจะประทับอยู่ในพระวิหารแห่งเดียวกับภิกษุรูปนั้น พระผู้มีพระภาคปรารถนาจะ 
ประทับอยู่ในพระวิหารแห่งเดียวกับท่านพระโสณะเป็นแน่ ดังนี้จึงขัดเสนาสนะต้อนรับท่าน 
พระโสณะในพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาค. 

ถวายเทศน์ในพระวิหาร 

[๒๑] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่แจ้งจนดึก จึงเสด็จเข้าพระวิหาร แม้ท่าน 
พระโสณะก็ยับยั้งอย่ในที่แจ้งจนดึกจึงเข้าพระวิหาร ครั้นเวลาป้จจสมัยแห่งราตรี พระผมพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 26 

ทรงตื่นพระบรรทมแล้วทรงอัชเฌสนาท่านพระโสณะว่า ดูกรภิกษุ เธอจงกล่าวธรรมตามถนัด 
ท่านพระโสณะกราบทูลสนองพระพุทธบัญชาว่า อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า แล้วได้สวดพระสูตร 
ทั้งหลาย อันมีอยู่ในอัฏฐกวรรค จนหมดสิ้นโดยสรภัญญะ ครั้นจบสรภัญญะของท่านพระโสณะ 
พระผู้มีพระภาคทรงพระปราโมทย์โปรดประทานสาธุการว่า ดีละ ดีละ ภิกษุ สูตรทั้งหลายที่มีใน 
อัฏฐกวรรคเธอเรียนมาดีแล้ว ท่าไว้ในใจดีแล้ว ทรงจำได้แม่นยำดี เธอเป็นผู้ประกอบด้วยวาจา 
ไพเราะเพราะพริ้ง ไม่มีโทษ ให้เข้าใจรู้ความได้แจ่มชัด เธอมีพรรษาเท่าไร ภิกษุ? 

ท่านพระโสณะกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้ามีพรรษาเดียว พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. เพราะเหตุไร เธอจึงมัวประพฤติชักช้าเช่นนั้นเล่า ภิกษุ? 

โส. ข้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษในกามทั้งหลายนานแล้ว แต่เพราะฆราวาสคับแคบ มีกิจ 
มาก มีกรณียมาก จึงได้ประพฤติชักช้าอยู่ พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงเปล่งพระอุทาน 

ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความข้อนี้แล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้น 
ว่าดังนี้:- 

อารยชนเห็นโทษในโลก ทราบธรรมที่ปราศจาก 
อุปธิแล้ว ฉะนั้น จึงไม , ยินดีในบาป เพราะคน 
สะอาดย่อมไม่ยินดีในบาป. 

กราบทูลอาณัติกพจน์ของพระอุปชฌายะ ๕ ประการ 
[๒๒] ลำดับนั้น ท่านพระโสณะคิดว่า พระผู้มีพระภาคกำลังโปรดปรานเรา เวลานี้ 
ควรกราบทูลถ้อยคำที่พระอุปัชฌายะของเราสั่งมา ดังนี้แล้วลุกจากที่นั่ง ห่มจีวรเฉวียงบ่า หมอบ 
ลงที่พระบาทยุคลของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า แล้วได้กราบทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ท่านพระมหาภัจจานะ อุปัชฌายะของข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายบังคมพระบาท 
ยุคลของพระองค์ด้วยเศียรเกล้า และสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลอย่างนี้ว่า 

๑. พระพุทธเจ้าข้า จังหวัดอวัน ตี ทักขิณาบถ มี ภิกษุน้อยรูป ข้าพระพุทธเจ้าได้จัดหา 
ภิกษุสงฆ์แต่ที่นั้นๆ ให้ครบองค์ประชุมทสวรรคได้ยากลำบาก นับแต่วันข้าพระพุทธเจ้าบรรพชา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 27 

ล่วงไป๓ปีจึงได้อุปสมบทถ้ากระไรเฉพาะในอวันตีทักขิณาบถขอพระผู้มีพระภาคพึงทรง 
อนุญาตอุปสมบท ด้วยคณะสงฆ์น้อยรูปกว่านี้ได้ 

๒. พระพุทธเจ้าข้า พื้นดินในอวันตีทักขิณาบถ มีสินสีดำมาก ขรุขระดื่นดาดด้วย 
ระแหงกีบโค ถ้ากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบก ขอพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตรองเท้า 
หลายชั้น 

๓. พระพุทธเจ้าข้า คนทั้งหลายในอวันตีทักขิณาบกนิยมการอาบนี้า ถือว , านี้าทำให้ 
บริสุทธิ” , ถ้ากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบกขอพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตอาบนี้าได้เป็นนิตย์ 
๔. พระพุทธเจ้าข้า ในอวันตีทักขิณาบก มีหนังเครื่องลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ 
หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มีหญ้าตีนกา หญ้าหางนกยูง หญ้าหนวดแมว หญ้าหางช้าง แม้ฉันใด 
ในอวันตีทักขิณาบถก็มีหนังเครื่องลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล 
ถ้ากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบก ขอพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตหนังเครื่องลาด คือ หนัง 
แกะ หนังแพะ หนังมฤค 

๕. พระพุทธเจ้าข้า เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายฝากถวายจีวรแก , หมู , ภิกษุผู้อยู่นอกสีมา ด้วยคำว่า 
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายจีวรผืนนี้แก่ท่านผู้มีชื่อนี้ดังนี้ภิกษุผู้รับฝากมาบอกว่า อาวุโส คน 
ทั้งหลายมีชื่อนี้ถวายจีวรแก , ท่านแล้ว พวกภิกษุผู้ได้รับคำบอกเล่า รังเกียจไม , ยินดีรับ ด้วยคิดว่า 
พวกเราไม่ต้องการของเป็นนิสสัคคีย์ ถ้ากระไร ขอพระผู้มีพระภาคพึงตรัสชี้แจงในเรื่องจีวร. 

พระพุทธานุญาตพิเศษ 

[๒๓] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย จังหวัดอวัน ตี ทักขิณาบก มี ภิกษุน้อยรูป เราอนุญาตการอุปสมบท 
ด้วยคณะสงฆ์มีวินัยธรเป็นที่ ๕ ได้ ทั้วปัจจันตชนบท ด- 

กาหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชฌิมชนบท 
บรรดาชนบทเหล่านั้น ปัจชันตชนบท มีกำหนดเขต ดังนี้:- 
ในทิศบูรพามีนิคมชื่อกชังคละ ถัดนิคมนั้นมาถึงมหาสาลนคร นอกนั้นออกไปเป็น 
ปัจชันตชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท ๑- 
@๑. จังหวัดภายในเป็นศูนย์กลางของประเทศ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 28 

ในทิศอาคเนย์ มีแม่นั้าชื่อสัลลวดี นอกแม่นํ้าสัลลวดีนั้นออกไป เป็นปัจขันตชนบท 
ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท 

ในทิศทักษิณ มีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ นอกนิคมนั้นออกไปเป็นปัจขันตชนบท ร่วมใน 
เป็นมัชฌิมชนบท 

ในทิศปัจฉิม มีพราหมณคามชื่อถูนะ นอกนั้นออกไป เป็นปัจขันตชนบท ร่วมใน 
เป็นมัชฌิมชนบท 

ในทิศอุดร มีภูเขาชื่ออุสีรธชะ นอกนั้นออกไป เป็นป้จขันตชนบท ร่วมในเป็น 
มัชฌิมชนบท 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการอุปสมบท ด้วยคณะสงฆ์มีวินัยธรเป็นที่ ๕ ได้ ทั่ว 
ปัจขันตชนบทเห็นปานนี้ 

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พื้นดินในอวันดีทักขิณาบถ มีดินสีดำมาก ดื่นดาดด้วยระแหง 
กีบโค เราอนุญาตรองเท้าหลายชั้น ทั่วปัจขันตชนบท 

๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนทั้งหลายในอวันดีทักขิณาบถ นิยมการอาบนั้า ถือว่านั้าทำให้ 
บริสุทธ เราอนุญาตการอาบนั้าได้เป็นนิตย์ทั่วปัจจันตชนบท 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอวันดีทักขิณาบก มีหนังเครื่องลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ 
หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มีหญ้าตีนกา หญ้าหางนกยูง หญ้าหนวดแมว หญ้าหางช้าง แม้ฉันใด 
ในอวันตีทักขิณาบก ก็มีหนังเครื่องลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล 
เราอนุญาตหนังเครื่องลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ทั่วปัจขันตชนบท 

๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง คนทั้งหลายในโลกนี้ฝากถวายจีวรเพื่อหมู่ภิกษุผู้อยู่นอกสีมา 
ด้วยคำว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายจีวรผืนนี้แก , ภิกษุผู้มีชื่อนี้ดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ยินดีได้จีวรนั่นยังไม่ควรนับราตรีตลอดเวลาที่ยังไม , ถึงมือ. 

ขัมมขันธกะ ที่ ๕ จบ. 

ในขันธกะนี้มี ๖๓ เรื่อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 29 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๒๔] พระเจ้าแผ่นดินมคธ ทรงปกครองพลเมือง ๘๐,00๐ ตำบล รับสั่งให้โสณเศรษฐี 
เข้าเฝ็า ๑ พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นธรรมยวดยิ่งของมนุษย์มากมาย ณ 
คิชฌกูฏบรรพต ๑ โสณเศรษฐีบุตรออกบวช และปรารภความเพียรเกินขนาด เดินจงกรมจน 
เท้าแตก ๑ เปรียบเทียบความเพียรด้วยสายพิณ ๑ ทรงอนุญาตรองเท้าชั้นเดียว ๑ ทรงห้าม 
รองเท้าสีเขียว ๑ รองเท้าสีเหลือง ๑ รองเท้าสีแดง ๑ รองเท้าสีบานเย็น ๑ รองเท้าสีดำ ๑ 
รองเท้าสีแสด ๑ รองเท้าสีชมพู ๑ รองเท้ามีหูวิจิตร ๑ รองเท้าหุ้มสัน ๑ รองเท้าหุ้มแข็ง ๑ 
รองเท้าที่ยัดด้วยนุ่น ๑ รองเท้าที่มีลายคล้ายขนปีกนกกระทา ๑ รองเท้าที่ทำหูงอนมีสัณฐาน 
ดุจเขาแกะ ๑ รองเท้าที่หูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ ๑ รองเท้าที่ทำประกอบหูงอนดุจหางแมลง 
ป่อง ๑ รองเท้าที่เย็บด้วยขนปีกนกยูง ๑ รองเท้าที่วิจิตร ๑ รองเท้าที่ขลิบด้วยหนังราชสีห์ ๑ 
รองเท้าที่ขลิบด้วยหนังเสือโคร่ง ๑ รองเท้าที่ขลิบด้วยหนังเสือเหลือง ๑ รองเท้าที่ขลิบด้วยหนัง 
ชะมด ๑ รองเท้าที่ขลิบด้วยหนังนาก ๑ รองเท้าที่ขลิบด้วยหนังแมว ๑ รองเท้าที่ขลิบด้วยหนัง 
ค่าง ๑ รองเท้าที่ขลิบด้วยหนังนกเค้า ๑ เท้าแตก ๑ สวมรองเท้าในวัด ๑ เท้าเป็นหน่อ 
ล้างเท้า ตอไท้ และสวมเขียงเท้าเดินเสียงดังขฏะ ขฏะ ๑ เขียงเท้าสานด้วยใบตาล ๑ เขียงเท้า 
สานด้วยใบไผ่ ๑ เขียงเท้าสานด้วยหญ้า ๑ เขียงเท้าสานด้วยหญ้ามุงกระต่าย ๑ เขียงเท้าสาน 
ด้วยหญ้าปล้อง ๑ เขียงเท้าสานด้วยใบเป้ง ๑ เขียงเท้าสานด้วยแฝก ๑ เขียงเท้าถักด้วยขนสัตว์ ๑ 
เขียงเท้าประดับด้วยทองคำและเงิน ๑ เขียงเท้าประดับด้วยแก้วมณี ๑ เขียงเท้าประดับด้วย 
แล้วไพฑูรย์ ๑ เขียงเท้าประดับด้วยแก้วผลึก ๑ เขียงเท้าทำด้วยทองสัมฤทธิ” , ๑ เขียงเท้าประดับ 
ด้วยกระจก ๑ เขียงเท้าทำด้วยดีบุก ๑ เขียงเท้าทำด้วยสังกะสี ๑ เขียงเท้าทำด้วยทองแดง ๑ 
จับโค ๑ ขี่ยานและภิกษุอาพาธ ๑ ยานเทียมด้วยโคตัวผู้ ๑ คานหาม ๑ ที่นั่งและที่นอน ๑ 
หนังผืนใหญ่ ๑ หนังโค ๑ ภิกษุใจร้าย ๑ เตียงตั่งของพวกคฤหัสถ์ที่หุ้มหนัง ๑ สวมรองเท้า 
เข้าท้าน และภิกษุอาพาธ ๑ พระมหาสัจจานะ ๑ พระโสณะ สวดสูตร อันมีอยู่ในอัฏฐกวรรค 
โดยสรภัญญะและพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกได้ทรงประทานพร ๕ อย่างนี้แก , พระโสณะเถระ คือ 
อนุญาตสงฆ์ปัญจวรรคทำการอุปสมบทได้ ๑ สวมรองเท้าหลายชั้นได้ ๑. อาบนี้าได้เป็นนิตย์ ๑ 
ใช้หนังเครื่องลาดได้ ๑ ทายกถวายจีวร เมื่อยังไม , ถึงมือภิกษุ ยังไม่ต้องนับราตรี ๑ 
หัวข้อประจำขันธกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 30 
เภสัชชขันธกะ 
ภิกษุอาพาธในฤดูสารท 

[๒๕] โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซึ่งเกิดชุมในฤดูสารท 
ถูกต้องแล้ว ยาคูที่ดื่มเข้าไปก็พุ่งออก แม้ข้าวสวยที่ฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอ 
จึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม , ดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น พระผู้มีพระภาค 
ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ 
มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น ครั้นแล้วจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งถามว่า ดูกรอานนท์ 
ทำไมหนอ เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม , ดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ 
มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น 

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลาย อันอาพาธซึ่งเกิดชุม 
ในฤดูสารทถูกต้องแล้ว ยาคูที่ดื่มเข้าไปก็พุ่งออก แม้ข้าวสวยที่ฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั้น 
พวกเธอจึงซูบผอม เศร้าหมองมีผิวพรรณไม , ดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น. 

พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ ในกาล 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับในที่สงัดทรงหลีกเร้นอยู่ ได้มีพระปริวิตกแห่งพระทัย 
เกิดขึ้นอย่างนี้ว่า เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซึ่งเกิดชุมในฤดูสารท ถูกต้องแล้ว ยาคูที่ดื่มเข้าไป 
ก็พุ่งออก แม้ข้าวสวยที่ฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอจึงซูบผอม เศร้าหมอง 
มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวพรรณเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอ 
เป็นเภสัชแก , ภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเป็นเภสัชอยู่ในตัว และเขาสมมติว่าเป็นเภสัช ทั้งจะพึงสำเร็จ 
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก และจะไม่พึงปรากฏเป็นอาหารหยาบ ทีนั้นพระองค์ได้มี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 31 

พระปริวิตกสืบต่อไปว่า เภสัช ๕ นี้แล คือ เนยใส เนยข้น นี้ ไ มัน นี้ ไ ผึ้ง นี้าอ้อย เป็นเภสัช 
อยู่ในตัว และเขาสมมติว่าเป็นเภสัช ทั้งสำเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก , สัตวโลก และไม่ 
ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาตเภสัช ๕ นี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ให้รับประเคน 
ในกาลแล้วบริโภคในกาล ครั้นเวลาสายัณห์พระองค์เสด็จออกจากที่หลีกเร้น ทรงทำธรรมีกถา 
ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ณ ตำบลนี้ไต้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า เดี๋ยวนี้ 
ภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซึ่งเกิดชุมในฤดูสารท ถูกต้องแล้ว ยาคูที่ดื่มเข้าไปก็พุ่งออก แม้ข้าวสวย 
ที่ฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลือง 
ขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเป็นเภสัชแก่ภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเป็น 
เภสัชอยู่ในตัวและเขาสมมติว่าเป็นเภสัช ทั้งจะพึงสำเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก , สัตวโลก 
และไม , ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความปริวิตกสืบต่อไปว่า เภสัช ๕ 
นี้แล คือ เนยใส เนยซ้น นี้ ไ มัน นี้ ไ ผึ้ง นี้าอ้อย เป็นเภสัชอยู่ในตัว และเขาสมมติว่าเป็นเภสัช 
ทั้งสำเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ผิฉะนั้น เราพึง 
อนุญาตเภสัช๕นี้แก่ภิกษุทั้งหลายให้รับประเคนในกาลแล้วบริโภคในกาลดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้รับประเคนเภสัช ๕ นั้นในกาล แล้วบริโภคในกาล. 

พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ นอกกาล 

[๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายรับประเคนเภสัช ๕ นั้นในกาล แล้วบริโภค 
ในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไม่ย่อย ไม่จำต้องกล่าวถึงโภชนาหาร 
ที่ดี พวกเธออันอาพาธซึ่งเกิดชุมในฤดูสารทนั้น และอันความเบื่อภัตตาหารนี้ถูกต้องแล้ว 
เพราะเหตุ ๒ ประการนั้น ยิ่งเป็นผู้ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ 
มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นมากขึ้น พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นซึ่งซูบผอม 
เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นมากขึ้น ครั้นแล้วจึง 
ตรัสเรียกท่านพระอานนท์ มารับสั่งถามว่า ดูกรอานนท์ ทำไมหนอ เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายยิ่ง 
ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นมากขึ้น? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 32 

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายรับประเคนเภสัช ๕ นั้น 
ในกาลแล้วบริโภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไม่ย่อย ไม่จำต้อง 
กล่าวถึงโภชนาหารที่ดี พวกเธออันอาพาธ ซึ่งเกิดชุมในฤดูสารทนั้น และอันความเบื่อภัตตาหาร 
นี้ถูกต้องแล้ว เพราะเหตุ ๒ ประการนั้น ยิ่งเป็นผู้ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี 
มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นมากขึ้น. 

ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รับประเคน 
เภสัช๕นั้นแล้วบริโภคได้ทั้งในกาลทั้งนอกกาล. 

พระพุทธานุญาตนั้ามันเปลว 

[๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความต้องการด้วยนั้ามันเปลว 
เป็นเภสัชจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลาย 
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนี้ไมันเปลวเป็นเภสัช คือ นั้ามันเปลวหมี นี้ไมันเปลวปลา 
นี้ไมันเปลวปลาฉลาม นี้ไมันเปลวหมู นี้ามันเปลวลา ที่รับประเคนในกาล เจียวในกาล 
กรองในกาล บริโภคอย่างนี้ไมัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในวิกาล เจียวในวิกาล กรองในวิกาล หากจะ 
พึงบริโภคนี้ไมันเปลวนั้น ต้องอาบัติทูกกฏ ๓ ตัว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในวิกาล กรองในวิกาล หากจะ 
พึงบริโภคนี้ไมันเปลวนั้น ต้องอาบัติทูกกฏ ๒ ตัว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในวิกาล หากจะ 
พึงบริโภคนี้ไมันเปลวนั้น ต้องอาบัติทูกกฏ ๑ ตัว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล หากจะ 
พึงบริโภคนี้ไมันเปลวนั้น ไม , ต้องอาบัติ. 

พระพุทธานุญาตมูลเภสัช 

[๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความต้องการด้วยรากไม้เป็นเภสัช 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 33 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรากไม้ที่เป็นเภสัช คือ ขมิ้น ขิง ว่านนา ว่านเปราะ อุตพิด 
ข่า แฝก แห้วหมู ก็หรือมูลเภสัช แม้ชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก , ของควรเคี้ยว 
ที่ไม , สำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนมูลเภสัชเหล่านั้นแล้วเก็บ 
ไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธานุญาตเครื่องบดยา 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความต้องการด้วยรากไม้ที่เป็นเภสัชชนิดละเอียด 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตัวหินบด ลูกหินบด. 

พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช 

[๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความต้องการด้วยนั้าฝาดเป็นเภสัช 
จึงกราบทูลเรื่องแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตนั้าฝาดที่เป็นเภสัช คือ นั้าฝาดสะเดาะ นั้าฝาดมูกมัน นั้าฝาดกระดอม 
หรือขี้กา นั้าฝาดบรเพ็ด หรือพญามือเหล็ก นั้าฝาดกถินพิมาน ก็หรือกสาวเภสัช แม้ชนิดอื่นใด 
บรรดามี ที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก , ของควรเคี้ยว ในของควรเคี้ยว ที่ไม , สำเร็จประโยชน์แก่ของ 
ควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนกสาวเภสัชเหล่านั้น แล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ 
ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม , มี ภิกษุบริโภค ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธานุญาตปัฌณเภสัช 

[๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความต้องการด้วยใบไม้เภสัชจึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตใบไม้ที่เป็นเภสัช คือ ใบสะเดา ใบมูกมัน ใบกระดอม หรือขี้กา 
ใบกะเพรา หรือแมงลัก ใบฝาย ก็หรือป้ฌณเภสัช แม้ชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไม , สำเร็จประโยชน์ 
แก , ของควรเคี้ยว ในของควรเคี้ยว ที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค 
รับประเคนปัฌณเภสัชเหล่านั้น แล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุ 
ไม่มีภิกษุบริโภค ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 34 

พระพุทธานุญาตผลเภสัช 

[๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความต้องการด้วยผลไม้เป็นเภสัช 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผลไม้ที่เป็นเภสัช คือ ลูกพิลังกาสา ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก 
มะขามป้อม ผลแห่งโกฐ ก็หรือผลเภสัช แม้ชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ของ 
ควรเคี้ยวในของควรเคี้ยว ที่ไม , สำเร็จประโยชน์แก , ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคน 
ผลเภสัชเหล่านั้นแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุ 
บริโภค ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธานุญาตชตุเภสัช 

[๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความต้องการด้วยยางไม้เป็นเภสัช 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยางไม้ที่เป็นเภสัช คือ ยางอันไหลออกจากต้นหิงคุ ยางอันเขาเคี่ยว 
จากก้านและ , ใบแห่งต้นหิงคุ ยางอันเขาเคี่ยวจากใบแห่งต้นหิงคุ หรือเจือของอื่นด้วย ยางอันไหล 
ออกจากยอดไม้ตกะ ยางอันไหลออกจากใบแห่งต้นตกะ ยางอันเขาเคี่ยวจากใบหรือไหลออกจาก 
ก้านแห่งต้นตกะ กำยานก็หรือชตุเภสัชชนิดอื่นใดบรรดามีที่ไม , สำเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยว 
ในของควรเคี้ยว ที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก , ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนชตุเภสัช 
เหล่านั้น แก้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธานุญาตโลณเภสัช 

[๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความต้องการด้วยเกลือเป็นเภสัช 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเกลือที่เป็นเภสัช คือ เกลือสมุทร เกลือดำ เกลือสินเธาว์ เกลือดินโป่ง 
เกลือหุง ก็หรือโลณเภสัชชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก , ของควรเคี้ยวในของ 
ควรเคี้ยว ที่ไม , สำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนโลณเภสัช 
เหล่านั้น แก้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 35 

พระพุทธานุญาตจุณเภสัชเป็นต้น 

[๓๔] โดยสมัยนั้นแล ท่านพระเวลัฏฐสีสะ อุปัชฌาย์ของท่านพระอานนท์ อาพาธ 
เป็นโรคแดาษ หรืออีสุกอีใส ผ้านุ่งผ้าห่มกรังอยู่ที่ตัว เพราะนั้าเหลืองของโรคนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
เอานั้าชุบๆ ผ้าเหล่านั้นแล้วค่อยๆ ดึงออกมา พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินตามเสนาสน 
ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุพวกนั้นกำลังเอานั้าชุบๆ ผ้านั้นแล้วค่อยๆ ดึงออกมา ครั้นแล้วเสด็จ 
พระพุทธดำเนินเข้าไปทางภิกษุเหล่านั้น ได้ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้อาพาธ 
โรคอะไร? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ท่านรูปนี้อาพาธโรคแดาษ หรืออีสุกอีใส 
ผ้ากรังอยู่ที่ตัว เพราะนั้าเหลือง พวกข้าพระพุทธเจ้าเอานั้าชุบๆ ผ้าเหล่านั้น แล้วค่อยๆ ดึง 
ออกมา. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเภสัชชนิดผง สำหรับ 
ภิกษุผู้เป็นแก็ดี พุพองก็ดี สิวก็ดี โรคแดาษ หรืออีสุกอีใสก็ดี มีกลิ่นตัวแรงก็ดี 

เราอนุญาตโคมัย ดินเหนียว กากนั้าย้อม สำหรับภิกษุไม , อาพาธ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตครก สาก. 

พระพุทธานุญาตเครื่องกรอง 

[๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความต้องการด้วยยาผงที่กรองแล้ว 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวัตถุเครื่องกรองยาผง 

ภิกษุอาพาธมีความต้องการด้วยยาผงที่ละเอียด พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ากรองยา. 

พระพุทธานุญาตเนื้อดิบและเลือดสด 

[๓๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเพราะผีเข้า พระอาจารย์ พระอุปัชฌายะ 
ช่วยกันรักษาเธอ ก็ไม , สามารถแก้ไขให้หายโรคได้ เธอเดินไปที่เขียงแล , หมู แล้วเคี้ยวกินเนื้อดิบ 
ดื่มกินเลือดสด อาพาธเพราะผีเข้าของเธอนั้น หายดังปลิดทั้ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตเนื้อดิบ เลือดสด ในเพราะอาพาธเกิดแต่ผีเข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 36 

พระพุทธานุญาตยาตาเป็นต้น 

[๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคนัยน์ตา ภิกษุทั้งหลายจูงเธอไป 
ให้ถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินตามเสนาสนะ ได้ทอด 
พระเนตรเห็นพวกภิกษุนั้นกำลังจูงภิกษุรูปนั้นไปให้ถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง จึงเสด็จ 
พระพุทธดำเนินเข้าไปทางภิกษุพวกนั้นแล้วได้ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้อาพาธเป็น 
อะไร? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ท่านรูปนี้อาพาธเป็นโรคนัยน์ตา พวกข้าพระพุทธเจ้าคอยจูงท่าน 
รูปนี้ไปให้ถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง พระพุทธเจ้าข้า. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยาตา คือ ยาตาที่ 
ปรุงด้วยเครื่องปรุงหลายอย่าง ยาตาที่ทำด้วยเครื่องปรุงต่างๆ ยาตาที่เกิดในกระแสนั้าเป็นต้น 
หรดาลกลีบทอง เขม่าไฟ 

พวกภิกษุอาพาธมีความต้องการด้วยเครื่องยาที่จะบดผสมกับยาตา จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ไม้จันทร์ กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉียง แห้วหมู 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเก็บยาตาชนิดผงไว้ในโอบ้าง ในข้นบ้าง ผงหญ้าบ้าง ฝ่นบ้าง 
ปลิวลง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลักยาตา 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ใช้กลักยาตาชนิดต่างๆ คือ ชนิดที่ทำด้วยทองคำบ้าง ชนิด 
ที่ทำด้วยเงินบ้าง คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม. 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามแก , ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้กลักยาตาชนิดต่างๆ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลักยาตาที่ทำด้วยกระลูก ทำด้วยงา ทำด้วยเขา ทำด้วย 
ไม้อ้อ ทำด้วยไม้ไผ่ ทำด้วยยาง ทำด้วยผลไม้ ทำด้วยโลหะ ทำด้วยเปลือกสังข์ 

สมัยต่อมา กลักยาตาไม่มีฝาปิด ผงหญ้าบ้าง ฝ่นบ้าง ปลิวตกลง ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 37 

ฝาปิดยังตกได้ พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก'ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ผูกด้าย แล้วพันกับกลักยาตา. 

กลักยาตาแตก พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ลักด้วยด้าย. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลาย ป้ายยาตาด้วยนิ้วมือ นัยน์ตาชา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ไม้ป้ายยาตา. 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ใช้ไม้ป้ายตาชนิดต่างๆ คือ ที่ทำด้วยทองคำม้าง ที่ทำด้วย 
เงินม้าง คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ไม้ป้ายยาตาชนิดต่างๆ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ป้ายยาตาที่ทำด้วยกระลูก ทำด้วยงา ทำด้วยเขา 
ทำด้วยเปลือกสังข์ 

สมัยต่อมา ไม้ป้ายยาตาตกลงที่พื้นเปือน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภาชนะสำหรับเก็บไม้ป้าย 
ยาตา. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายบริหารกลักยาตาบ้าง ไม้ป้ายยาตาบ้าง ด้วยมือ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตถุงกลักยาตา. 

หูถุงสำหรับสะพายไม , มี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มี 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูกเป็นสายสะพาย. 

พระพุทธานุญาตนั้ามันเป็นต้น 

[๓๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระปิลินทวิ'จฉะปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตนั้ามันทาศีรษะ โรคปวดศีรษะยังไม , หาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผมพระภาคตรัสอนฌาตแก่ภิกษทั้งหลายว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนณาตการนัตถ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 38 

นั้ามันที่นัตลุไหลออก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัส 
อนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล้องสำหรับนัตลุ. 


สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ใช้กล้องสำหรับนัตลุชนิดต่างๆ คือ ทำด้วยทองคำบ้าง ชนิดที่ 
ทำด้วยเงินบ้าง คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม. 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้กล้องสำหรับนัตลุชนิดต่างๆ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล้องสำหรับนัตลุที่ทำด้วยกระลูก .... ทำด้วยเปลือกสังข์ 
ท่านพระปิลินทวัจฉะนัตลุไม่เท่ากัน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล้องสำหรับนัตลุ 


ประกอบด้วยหลอดคู่ โรคปวดศีรษะยังไม , หาย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 


พระภาค. พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทังหลายว่า ดูกรภิกษุทังหลาย เราอนุญาตให้สูดควัน 


ภิกษุทั้งหลายจุดเกลียวผ้าแล้วสูดควันนั้นนั่นแหละ คอแสบร้อน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 


พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล้อง 


สูดควัน 

สมัยต่อมา ฉัพพัคคีย์'ใช้กล้องสูดควันชนิดต่างๆ คือ ชนิดที่ทำด้วยทองคำบ้าง ชนิดที่ 
ทำด้วยเงินบ้าง คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม. 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม , พึงใช้กล้องสูดควันชนิดต่างๆ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล้องสูดควันที่ทำด้วยกระลูก .... ทำด้วยเปลือกสังข์ 

สมัยต่อมา กล้องสูดควันไม่มีฝาปิด ตัวสัตว์เข้าไปได้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ฝาปิด 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายบริหารกล้องสูดควันด้วยมือ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลุงกล้อง 
สูดควัน กล้องสูดควันเหล่านั้นอยู่ร่วมกันย่อมกระทบกันได้ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระด้มีพระภาค. พระผ้มีพระภาคตรัสอนฌาตแก'ภิกษทั้งหลายว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนณาต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 39 

ถุงคู , หูสำหรับสะพายไม่มี ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูกเป็นสายสะพาย. 


พระปิลินทวัจฉเถระอาพาธเป็นโรคลม 

[๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระปิลินทวิ'จฉะอาพาธเป็นโรคลม พวกแพทย์ปรึกษา 
ตกลงกันอย่างนี้ว่า ต้องหุงนั้ามันถวาย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนั้ามันที่หุง 
ในนั้ามันที่หุงนั้นแล แพทย์ต้องเจือนั้าเมาด้วย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เจือนั้าเมาลง 
ในนั้ามันที่หุง. 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์'หุงนั้ามันเจือนั้นมาลงไปเกิน'ขนาด ดื่มนั้ามันนั้นแล้วเมา 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงดื่มนั้ามันที่เจือนั้าเมาลงไปเกินขนาด รูปใดดื่ม พึงปรับอาบัติตามธรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต , ให้ดื่มนั้ามันเจือนั้นมา ชนิดที่เขาหุงไม่ปรากฏสี กลิ่น 
และรส , ของนั้นมา. 

สมัยต่อมา นั้ามันที่พวกภิกษุหุงเจือนั้าเมาลงไปเกินขนาดมีมาก ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
ได้มีความปริวิตกว่า จะพึงปฏิบัติในนั้ามันที่เซือนั้าเมาลงไปเกินขนาด อย่างไรหนอ? แล้วกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ตั้งเอาไว้เป็นยาทา 

สมัยต่อมา ท่านพระปิลินทวัจฉะหุงนั้ามันไว้มาก ภาชนะสำหรับบรรจุนั้ามันไม่มี ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลักจั่น ๓ ชนิด คือ ลักจั่นท่าด้วยโลหะ ๑ ลักจั่นท่าด้วยไม้ ๑ 
ลักจั่นด้วยผลไม้ ๑. 

สมัยต่อมา ท่านพระปิลินทวัจฉะอาพาธเป็นโรคลมตามอวัยวะ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตการเข้ากระโจม โรคลมยังไม , หาย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการรมใบไม้ต่างๆ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 40 

โรคลมยังไม , หาย พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตการรมใหญ่ โรคลมยังไม , หาย พระผู้มีพระภาค 
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนํ้าที่ต้มเดือดด้วยใบไม้ต่างชนิด 
โรคลมยังไม , หาย พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
อ่างนา. 


อาพาธโรคลมเสียดยอกตามข้อ 

[๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระปิลินทวัจฉะ อาพาธเป็นโรคลมเสียดยอกตามข้อ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระบายโลหิตออก โรคลมเสียดยอกตามข้อยังไม , หาย ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระบายโลหิตออกแล้วกรอกด้วยเขา. 


อาพาธเท้าแตก 

[๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล เท้า'ของท่านปิลินทวิ'จฉะแตก ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตยาทาเท้า โรคยังไม , หาย ภิกษุนวกะทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปรุงนั้ามันทาเท้า. 


อาพาธเป็นโรคแ 

[๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคแ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
การผ่าดัด ภิกษุนั้นต้องการนั้าฝาด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มี 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนั้าฝาด ภิกษุนั้นต้องการ 
งาที่บดแล้ว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตงาที่บดแล้ว ภิกษุนั้นต้องการยาพอก ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตยาพอก ภิกษุนั้นต้องการผ้าพันแผล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ผ้าพันแผล แผลคัน ภิกษทั้งหลายกราบทลเรื่องนั้นแด่พระด้มีพระภาค. พระผ้มีพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 41 

ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ชะด้วยนํ้าแป้งเมล็ดพรรณผักกาด 


แผลชื้นหรือเป็นป้า ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาต 
แก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รมควัน เนื้องอกยื่นออกมา ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ- 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตัดด้วยก้อนเกลือ แผลไม่งอก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
นั้ามันทาแผล นื้ามันไหลเยิ้ม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าเก่าสำหรับซับนื้ามันและ 


การรักษาบาดแผลทุกชนิด. 

พระพุทธานุญาตยามหาริกัฏ ๔ อย่าง 

[๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ยามหาริกัฏ 
๔ อย่าง คือ คูถ มูตร เถ้า ดิน ต่อมา ภิกษุทั้งหลายคิดสงสัยว่า ยามหาริกัฏไม่ต้องรับประเคน 
หรือต้องรับประเคน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุรับประเคน ในเมื่อมีกัปปิยการก เมื่อ 
กัปปิยการกไม , มี ให้ภิกษุหยิบบริโภคเองได้. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งดื่มยาพิษเช้าไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแด่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มนื้าเจือคูถ 
ต่อมา ภิกษุทั้งหลายคิดสงสัยว่า นั้าเจือคูถนั้น จะไม่ต้องรับประเคน หรือต้องรับประเคน จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตคูถที่ภิกษุหยิบไว้ตอนกำลังถ่าย นั่นแหละเป็นอันประเคนแล้ว ไม่ต้อง 
รับประเคนอีก. 


ภิกษุอาพาธด้วยโรคต่างๆ 

[๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ดื่มนั้าที่เขาละลายจากดินรอยไถซึ่งติดผาล. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 42 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นพรรดึก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
ดื่มนั้าด่างอามิส. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคผอมเหลือง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ดื่มยาผลสมอดองนั้ามูตรโค. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคผิวหนัง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ทำการลูบไล้ด้วยของหอม. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งมีกายกอปรด้วยโทษมาก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ดื่มยาประจุถ่าย ภิกษุนั้นมีความต้องการนั้าข้าวใส ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนั้าข้าวใส 
มีความต้องการด้วยนำถั่วเขียวต้มที่ไม่ข้น ภิกษุทังหลายกราบทูลเรื่องนันแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนั้าถั่วเขียวต้ม 
ที่ไม่ข้น มีความต้องการด้วยนั้าถั่วเขียวต้มที่ข้นนิดหน่อย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
นั้าถั่วเขียวต้มที่ข้นนิดหน่อย มีความต้องการด้วยนั้าเนื้อต้ม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
นั้าเนื้อต้ม. 

พระปิลินทวัจฉเถระซ่อมแปลงเนื้อมเขา 

[๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระปิลินทวัจฉะ กำลังให้คนชำระเนื้อมเขา ในเขต 
พระนครราชคฤห์ ประสงค์จะทำให้เป็นสถานที่เร้น ขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
เสด็จพระดำเนินไปหาท่านพระปิลินทวัจฉะถึงสำนัก ทรงอภิวาทแล้วประทับเหนือพระราชอาสน์ 
อันควรส่วนข้างหนึ่ง ได้ตรัสถามท่านพระปิลินทวัจฉะว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า พระเถระกำลังให้เขา 
ท่าอะไรอยู่? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 43 

ท่านพระปิลินทวัจฉะถวายพระพรว่า อาตมภาพกำลังให้เขาชำระเงึ่อมเขา ประสงค์ให้เป็น 
สถานที่เร้น ขอถวายพระพร 

พิ. พระคุณเจ้าต้องการคนทำการวัดบ้างไหม? 

ปี. ขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงอนุญาตคนทำการวัด 
พิ. ถ้าเช่นนั้น โปรดทูลถามพระผู้มีพระภาค แล้วบอกให้ข้าพเจ้าทราบ 
ท่านพระปิลินทวัจฉะรับพระราชโองการว่า จะปฏิบัติอย่างนั้น ขอถวายพระพร แล้ว 
ชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา 
ครั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช อันท่านพระปิลินทวัจฉะชี้แจงให้เห็นแจ้ง ให้ทรงสมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา แล้วเสด็จลุกจากพระราชอาสน์ ทรงอภิวาทท่านพระปิลินทวัจฉะ 
ทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับ 

หลังจากนั้น ท่านพระปิลินทวัจฉะ ส่งสมณทูตไปในสำนักพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า 
พระพุทธเจ้าข้า พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีพระราชประสงค์จะถวายคนทำการวัด 
ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พระพุทธานุญาตอารามิก 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้มีคนทำการวัด 
พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จพระราชดำเนินไปหาท่านพระปิลินทวัจฉะ 
ถึงสำนักเป็นคำรบสอง ทรงอภิวาทแล้วประทับเหนือพระราชอาสน์อันควรส่วนข้างหนึ่ง แล้ว 
ตรัสถามพระปิลินทวัจฉะว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า คนทำการวัด พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตหรือ? 
ท่านพระปิลินทวัจฉะถวายพระพรว่า ขอถวายพระพร ทรงอนุญาตแล้ว 
พระเจ้าพิมพิสารตรัสว่า ล้าเช่นนั้น ข้าพเจ้าจักถวายคนทำการวัดแก่พระคุณเจ้า 
ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงรับปฏิญาณถวายคนทำการวัดแก่ท่าน 
พระปิลินทวัจฉะดังนั้นแล้ว ทรงลืมเสีย ต่อนานมาทรงระลึกได้จึงตรัสถามมหาอำมาตย์ 
ผู้สำเร็จราชกิจทั้งปวงผู้หนึ่งว่า พนาย คนทำการวัดที่เราได้รับปฏิญาณจะถวายแก่พระคุณเจ้านั้น 
เราได้ถวายไปแล้วหรือ? 

มหาอำมาตย์กราบทูลว่า ขอเดชะ ยังไม , ได้พระราชทาน พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 44 

พระราชาตรัสถามว่า จากวันนั้นมานานกี่ราตรีแล้ว? 

ท่านมหาอำมาตย์นับราตรีแล้ว กราบทูลในทันใดนั้นแลว่า ขอเดชะ ๕๐๐ ราตรี 
พระพุทธเจ้าข้า. 

พระราชารับสั่งว่า พนาย ล้าเช่นนั้น จงถวายท่านไป ๕๐๐ คน ท่านมหาอำมาตย์ 
รับพระบรมราชโองการว่าเป็นดังโปรดเกล้า ขอเดชะ แล้วได้จัดคนทำการวัดไปถวายท่าน 
พระปิลินทวัจฉะ ๕๐๐ คน หมู่น้านของคนทำการวัดพวกนั้นได้ตั้งอยู่แผนกหนึ่ง คนทั้งหลาย 
เรียกน้านตำบลนั้นว่า ตำบลบ้านอารามิกน้าง ตำบลบ้านปิลินทวัจฉะน้าง. 

นิรมิตมาลัยทองคำ 

[๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระปิลินทวัจฉะได้เป็นพระกุลุปกะ ในหมู่บ้านตำบลนั้น 
ครั้นเช้าวันหนึ่ง ท่านครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังตำบลบ้านปิลินทวัจฉะ 
สมัยนั้น ในตำบลบ้านนั้นมีมหรสพ พวกเด็กๆ ตกแต่งกายประดับดอกไม้เล่นมหรสพอยู่ พอดี 
ท่านพระปิลินทวัจฉะเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกในตำบลบ้านปิลินทวัจฉะ ได้เข้าไปถึงเรือน 
คนทำการวัดผู้หนึ่ง ครั้นแล้วนึ่งบนอาสนะที่เขาชัดถวาย 

ขณะนั้น ธิดาของสตรีผู้ทำการวัดนั้น เห็นเด็กๆ พวกอื่นตกแต่งกายประดับดอกไม้ 
แล้ว ร้องอ้อนว่า ขอจงให้ดอกไม้แก่ดิฉัน ขอจงให้เครื่องตกแต่งกายแก่ดิฉัน 

จึงท่านพระปิลินทวัจฉะถามสตรีผู้ทำการวัดคนนั้นว่า เด็กหญิงคนนี้ร้องอ้อนอยากได้ 
อะไร? 

นางกราบเรียนว่า ท่านเจ้าข้า เด็กหญิงคนนี้เห็นเด็กๆ พวกอื่นตกแต่งกายประดับดอก 
ไม้ จึงร้องอ้อนขอว่า ขอจงให้ดอกไม้แก , ดิฉัน ขอจงให้เครื่องตกแต่งกายแก่ดิฉัน ดิฉันบอกว่า 
เราเป็นคนจนจะได้ดอกไม้มาจากไหน จะได้เครื่องตกแต่งมาจากไหน 

ขณะนั้น ท่านพระปิลินทวัจฉะหยิบขดหญ้าพวงหนึ่งส่งให้แล้วกล่าวว่า เจ้าจง 
สวมขดหญ้าพวงนี้ลงบนศีรษะเด็กหญิงนั้น ทันใดนั้นนางได้รับขดหญ้าสวมลงที่ศีรษะเด็กหญิงนั้น 
ขดหญ้านั้นได้กลายเป็นระเบียบดอกไม้ทองคำงามมาก น่าดู น่าชม ระเบียบดอกไม้ทองคำเช่นนั้น 
แม้ในพระราชฐานก็ไม่มี 

คนทั้งหลายกราบทูลแด่พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชว่า ขอเดชะ ระเบียบดอกไม้ 
ทองคำที่เรือนของคนทำการวัดชื่อโน้นงามมาก นำดู น่าชม แม้ในพระราชฐานก็ไม , มี เขาเป็น 
คนเข็ญใจจะได้มาแต่ไหน เป็นต้องได้มาด้วยโจรกรรมแน่นอน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 45 

จึงท้าวเธอสั่งให้จองจำตระกูลคนทำการวัดนั้นแล้ว. 

ครั้นเช้าวันที่ ๒ ท่านพระปิลินทวัจฉะครองอันตรวาสกแล้วถือบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาต 
ถึงตำบลบ้านปิลินทวัจฉะ เมื่อเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกในตำบลบ้านปิลินทวัจฉะได้เดิน 
ผ่านไปทางเรือนคนทำการวัดผู้นั้น ครั้นแล้วได้ถามคนที่คุ้นเคยกันว่า ตระกูลคนทำการวัดนี้ไป 
ไหนเสีย? 

คนพวกนั้นกราบเรียนว่า เขาถูกรับสั่งให้จองจำ เพราะเรื่องระเบียบดอกไม้ทองคำ เจ้าข้า. 

ทันใดนั้น ท่านพระปิลินทวัจฉะได้เข้าไปสู่พระราชนิเวศน์ นั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดถวาย 

ขณะนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จเข้าไปหาท่านพระปิลินทวัจฉะ ทรง 
อภิวาทแล้วประทับเหนือพระราชอาสน์อันควรส่วนข้างหนึ่ง 

ท่านพระปิลินทวัจฉะได้ทูลถามพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ผู้ประทับเรียบร้อย 
แล้วดังนี้ว่า ขอถวายพระพร ตระกูลคนทำการวัดถูกรับสั่งให้จองจำด้วยเรื่องอะไร? 

พระเจ้าพิมพิสารตรัสตอบว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า เพราะที่เรือนของเขามีระเบียบดอกไม้ 
ทองคำอย่างงามมาก น่าดู น่าชม แม้ที่ในวังก็ยังไม่มี เขาเป็นคนจนจะได้มาแต่ไหน เป็นต้อง 
ได้มาด้วยโจรกรรมอย่างแน่นอน 

ขณะนั้น ท่านพระปิลินทวัจฉะได้อธิษฐานปราสาทของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
ว่า จงเป็นทอง ปราสาทนั้นได้กลายเป็นทองไปทั้งหมด แล้วได้ถวายพระพรถามว่า ขอถวาย 
พระพร ก็นึ่ทองมากมายเท่านั้นมหาบพิตรได้มาแต่ไหน? 

พระเจ้าพิมพิสารตรัสว่า ข้าพเจ้าทราบแล้ว นี้เป็นอิทธานุภาพของพระคุณเจ้า ดังนี้ 
แล้วรับสั่งให้ปล่อยตระกูลคนท่าการวัดนั้นพ้นพระราชอาญาไป. 

พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ 

[๔๗] ประชาชนทราบข่าวว่า ท่านพระปิลินทวัจฉะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ อันเป็นธรรม 
ยวดยิ่งของมนุษย์ ในบริษัทพร้อมทั้งพระราชา ต่างพากันยินดี เลื่อมใสยิ่ง นำเภสัช ๕ คือ 
เนยใส เนยข้น นี้าษัน นั้าผึ้ง นั้าอ้อย มาถวายท่านพระปิลินทวัจฉะ แม้ตามปกติท่านก็ได้ 
เภสัช๕อยู่เสมอท่านจึงแบ่งเภสัชที่ได้มาถวายแก่บริษัทแต่บริษัทของท่านเป็นผู้มักมาก 
เก็บเภสัชที่ได้ๆ มาไว้ในกระถางบ้าง ในหม้อนั้าบ้าง จนเต็ม บรรจุลงในหม้อกรองนั้าบ้าง ใน 
ถงย่ามบ้าง จนเต็มแล้ว แขวนไร้ที่หน้าต่าง เภสัชเหล่านั้นก็เยิ้มซึม แม้สัตว์จำพวกหนก็เกลื่อน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 46 

กล่นไปทั่ววิหาร คนทั้งหลายเดินเที่ยวชมไปตามวิหารพบเข้า ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา 
ว่า สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้มีเรือนคลังในภายใน เหมือนพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนา 
มาคธราช ฉะนั้น 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย .... 
ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงได้พอใจในความมักมากเช่นนี้แล้ว 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุทั้งหลาย 
พอใจในความมักมากเช่นนี้ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่า .... ครั้นแล้ว , ทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผู้อาพาธ คือ เนยใส เนยข้น นี้ามัน นี้าผึ้ง นั้าอ้อย 
ภิกษุรับประเคนของนั้นแล้ว พึงเก็บไว้ฉันได้ ๗ วันเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงกำหนดนั้นไป พึง 
ปรับอาบัติตามธรรม. 

ภาณวารว่าด้วยทรงอนุญาตเภสัช ที่ ๑ จบ. 

พระพุทธานุญาตงบนั้าอ้อย 

[๔๘] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว 
เสด็จพุทธดำเนินไปทางพระนครราชคฤห์ท่านพระกังขาเรวตะได้แวะเข้าโรงทำงบนั้าอ้อย ใน 
ระหว่างทาง เห็นเขาผสมแป้งบ้าง เล้าบ้าง ลงในงบนี้าอ้อย จึงรังเกียจว่า งบนั้าอ้อยเจืออามิส 
เป็นอกัปปิยะ ไม่ควรจะฉันในเวลาวิกาล ดังนี้จึงพร้อมด้วยบริษัทไม่ฉันงบนี้าอ้อย แบ้พวก 
ภิกษุที่เชื่อฟ้งคำท่านก็พลอยไม , ฉันงบนั้าอ้อยไปด้วย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี- 
พระภาค. 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนทั้งหลายผสมแป้ง 
บ้าง เล้าบ้าง ลงในงบนั้าอ้อย เพื่อประสงค์อะไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 47 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เพื่อประสงค์ให้เกาะกันแน่น พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าคนทั้งหลายผสม 
แป้งบ้าง เถ้าบ้าง ลงในงบทั้าอ้อย เพื่อประสงค์ให้เกาะกันแน่น งบนํ้าอ้อยนั้นก็ยังถึงความ 
นับว่า งบนั้าอ้อยนั่นแหละ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉันงบนั้าอ้อยตามสบาย. 

พระพุทธานุญาตถั่วเขียว 

ท่านพระกังขาเรวตะ ได้เห็นถั่วเขียวงอกขึ้นในกองอุจจาระ ณ ระหว่างทาง แล้วรังเกียจ 
ว่า ถั่วเขียวเป็นอกัปปิยะ แบ้ต้มแล้วก็ยังงอกได้จึงพร้อมด้วยบริษัทไม , ฉันถั่วเขียว แบ้พวก 
ภิกษุที่เชื่อฟ้งคำของท่านก็พลอยไม่ฉันถั่วเขียวไปด้วย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถั่วเขียวแบ้ที่ต้ม 
แล้ว ก็ยังงอกได้ เราอนุญาตให้ฉันถั่วเขียวได้ตามสบาย. 

พระพุทธานุญาตยาดองโลณโสจิรกะ 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคลมเกิดในอุทร ท่านได้ดื่มยาดองโลณโสจิรกะ 
โรคลมเกิดในอุทรของท่านหายขาด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มี 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธฉันยาดอง 
โลณโสจิรกะได้ตามสบาย แต่ภิกษุไม , อาพาธต้องเจือนั้าฉันอย่างนั้าปานะ. 

ประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร 

[๔๙] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินโดยลำดับเสด็จถึงพระนครราชคฤห์ 
ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต 
เขตพระนครราชคฤห์นั้น คราวนั้น พระองค์ประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร จึงท่านพระอานนท์ 
ดำริว่า แบ้เมื่อก่อนพระผู้มีพระภาคประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร ก็ทรงพระสำราญได้ด้วยยาคู 
ปรุงด้วยของ ๓ อย่าง จึงของาบ้าง ข้าวสารบ้าง ถั่วเขียวบ้าง ด้วยตนเอง เก็บไว้ในภายในที่อยู่ 
ต้มด้วยตนเองในภายในที่อยู่ แล้วน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาค กราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดดื่มยาคูปรุงด้วยของ ๓ อย่าง พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 48 

พุทธประเพณี 

พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ ย่อมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู่ ย่อมไม่ตรัสถามก็มี 
ทรงทราบกาลแล้วตรัสถาม ทรงทราบกาลแล้วไม , ตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลาย ย่อมตรัสถาม 
สิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วย 
ประโยชน์ พระองค์ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติ 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ ชัก 
ทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก , พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่ง 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ ยาคูนี้ได้มาแต่ไหน? 

ท่านพระอานนท์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบทันที. 

ทรงตำหนิท่านพระอานนท์ 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรอานนท์ การกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรท่าดูกรอานนท์ ไฉนเธอจึงได้พอใจใน 
ความมักมากเช่นนี้เล่า ดูกรอานนท์ อามิสที่เก็บไว้ในภายในที่อยู่ เป็นอกัปปิยะ แม้ที่หุงต้มใน 
ภายในที่อยู่ ก็เป็นอกัปปิยะ แม้ที่หุงต้มเอง ก็เป็นอกัปปิยะ การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็น 
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... ครั้นแล้วทรงท่าธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
ดังต่อไปนี้:- 

พระพุทธบัญญัติห้ามอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงฉันอามิสที่เก็บไว้ในภายในที่อยู่ ที่หุงต้มในภายในที่อยู่ 
และที่หุงต้มเอง รูปใดฉัน ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ล้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ หุงต้มในภายในที่อยู่ และหุงต้มเอง 
ล้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทูกกฏ ๓ ตัว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ล้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ หุงต้มในภายในที่อยู่ แต่ผู้ลื่นหุงต้ม 
ล้าภิกษุฉันอามิส ต้องอาบัติทูกกฏ ๒ ตัว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ล้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ แต่หุงต้มในภายนอก และหุงต้มเอง 
ล้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทูกกฏ ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 49 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก แต่หุงต้มในภายใน และหุงต้มเอง 
ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ แต่หุงต้มในภายนอก และผู้อื่นหุงต้ม 
ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏตัวเดียว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก หุงต้มในภายใน แต่ผู้อื่นหุงต้ม 
ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏตัวเดียว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก หุงต้มในภายนอก แต่หุงต้มเอง 
ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏตัวเดียว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก หุงต้มในภายนอก และผู้อื่นหุงต้ม 
ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้นแล ไม่ต้องอาบัติ. 

พระพุทธานุญาตให้อุ่นโภชนาหาร 

[๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามภัตตาหารที่หุงต้ม 
เอง จึงรังเกียจในโภชนาหารที่ต้องอุ่น แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุ่นภัตตาหารที่ต้องอุ่น. 

พระพุทธานุญาตอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น 
[๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระนครราชคฤห์บังเกิดทุพภิกขภัย คนทั้งหลายนำเกลือบ้าง 
นั้ามันบ้าง ข้าวสารบ้าง ของควรเคี้ยวบ้าง มายังอาราม ภิกษุทั้งหลายให้เก็บของเหล่านั้นไว้ 
ข้างนอก สัตว์ต่างๆ กินเสียบ้าง พวกโจรลักเอาไปบ้าง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้เก็บไว้ ณ ภายในได้ 

กัปปิยการกทั้งหลายเก็บอามิสไว้ข้างในแล้ว หุงต้มข้างนอก พวกคนกินเดนพากัน 
ห้อมล้อม 

ภิกษุทั้งหลายไม่พอใจฉัน แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสอนฌาตแก่ภิกษทั้งหลายว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้หงต้มในภายใน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 50 

ในคราวเกิดทุพภิกขภัย พวกกัปปิยการกนำสิ่งของไปเสียมากมาย ถวายภิกษุเพียง 
เล็กน้อย 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้หุงต้มเอง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอามิสที่เก็บไว้ในภายในที่อยู่ ที่หุงต้มในภายในที่อยู่ และ 
ที่หุงต้มเอง. 

ผลไม้กลางทาง 

[๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปด้วยกันจำพรรษาในกาสึชนบทแล้ว เดินทาง 
ไปสู่พระนครราชคฤห์ เมื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค ในระหว่างทางไม , ได้โภชนาหารที่เศร้าหมอง หรือ 
ประณีตบริบูรณ์ พอแก่ความต้องการเลย ถึงของขบเคี้ยวคือผลไม้มีมาก แต่ก็หากัปปิยการกไม , ได้ 
ต่างพากันลำบาก ครั้นเดินทางไปพระนครราชคฤห์ ถึงพระเวฬุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทาน 
เหยื่อแก่กระแต แล้วเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนหนึ่ง 
พุทธประเพณี 

ก็การที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเป็น 
พุทธประเพณี 

ครั้งนั้น ผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ร่างกายของพวก 
เธอยังพอทนได้หรือ ยังพอให้เป็นไปได้หรือ เดินทางมามีความลำบากน้อยหรือ และพวกเธอ 
มาจากไหนเล่า? 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ยังพอทนได้ พระพุทธเจ้าข้า ยังพอให้เป็นไปได้ พระพุทธเจ้าข้า 
พวกข้าพระพุทธเจ้าจำพรรษาในกาสึชนบท แล้วเดินทางมาพระนครราชคฤห์ เพื่อเฝ็าพระผู้มี 
พระภาค ณ พระเวฬุวันนี้ในระหว่างทาง ไม , ได้โภชนาหารที่เศร้าหมองหรือประณีต บริบูรณ์ 
พอแก , ความต้องการเลย ถึงของขบเคี้ยว คือผลไม้มีมาก แต่ก็หากัปปิยการกไม , ได้ เพราะเหตุนั้น 
พวกข้าพระพุทธเจ้าจึงเดินทางมามีความลำบาก. 

พระพุทธานุญาตให้รับประเคนของที่เป็นอุคคหิต 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสิ่งกะภิกษทั้งหลายว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาต ภิกษเห็นของขบเคี้ยว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 51 

คือ ผลไม้ในที่ใด ถึงกัปปิยการกไม่มี ก็ให้หยิบนำไปเอง พบกัปปิยการกแล้ว วางไว้บน 
พื้นดิน ให้กัปปิยการกประเคนแล้วฉัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รับประเคนสิ่งของที่ภิกษุถูกต้องแล้วได้. 

พราหมณ์ถวายงาและนํ้าผึ้งใหม่ 

[๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล งาใหม่และนั้าผึ้งใหม่บังเกิดแก่พราหมณ์ผู้หนึ่ง จึงพราหมณ์ 
นั้นได้คิดตกลงว่า ผิฉะนั้น เราพึงถวายงาใหม่และนั้าผึ้งใหม่แก'ภิกษุสงฆ์ มีองค์พระพุทธเจ้า 
เป็นประมุข ครั้นแล้วได้ไปในพุทธสำนัก ครั้นถึงแล้วได้ทูลปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้น 
ผ่านการทูลปราศรัยพอให้เป็นที่บันเทิง เป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
พราหมณ์ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลคำนี้แด'พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าใน 
วันพรุ่งนี้เพื่อเจริญบุญกุศล และปีติปราโมทย์แก'ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด. 

พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ ครั้นพราหมณ์นั้นทราบการรับนิมนต์ของ 
พระผู้มีพระภาค แล้วกลับไป แล้วสิ่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยผ่านราตรีนั้นแล้ว 
ให้คนไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้วท่านพระโคดม ภัตตาหารเสร็จแล้ว. 

ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวรเสด็จ 
พระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศน์ของพราหมณ์นั้น ครั้นถึงแล้ว ประทับนึ่งเหนือพระพุทธอาสน์ที่เขา 
จัดถวาย พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จึงพราหมณ์นั้นอังคาสภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วย 
ขาทนืยโภชนียาหารอันประณีต ด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้ว ทรงนำ 
พระหัตถ์ออกจากบาตรห้ามภัตรแล้วนึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง 
พราหมณ์นั้นผู้นึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา 
แล้วลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ ครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับแล้วไม'ทันนาน พราหมณ์นั้นระลึก 
ขึ้นได้ว่า เราคิดว่าชักถวายงาใหม่และนั้าผึ้งใหม่ จึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
เพื่อถวายไทยธรรมเหล่าใด ไทยธรรมเหล่านั้นเราลืมถวาย ผิฉะนั้น เราพึงให้เขาชัดงาใหม่และ 
นั้าผึ้งใหม่บรรจุขวดและหม้อนำไปสู่อาราม ดังนี้แล้วให้เขาชัดงาใหม่และนั้าผึ้งใหม่บรรจุขวด 
และหม้อนำไปล่อาราม เข้าไปในพทธสำนัก ครั้นถึงแล้วได้ยืนอย่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 52 

ครั้นแล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคดม ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจักถวายงาใหม่และ 
นาผึ้ง , ใหม่ จึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เพื่อถวายไทยธรรมเหล่าใด ไทยธรรม 
เหล่านั้นข้าพระพุทธเจ้าลืมถวาย ขอท่านพระโคดมโปรดรับงาใหม่และนี้าผึ้งใหม่ของข้าพระ- 
พุทธเจ้าเถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ ถ้าเช่นนั้น เธอจงถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย. 

ก็คราวนั้นอัตคัดอาหาร ภิกษุทั้งหลายรับสิ่งของเล็กน้อยแล้วห้ามเสียบ้าง พิจารณาแล้ว 
ห้ามเสียบ้าง เป็นอันว่าพระสงฆ์ล้วนเป็นผู้ห้ามภัตรทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่รับประเคน. 
พระพุทธานุญาตให้ฉันโภชนะไม่เป็นเดน 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน 
ฉันเถิด เราอนุญาตให้ภิกษุฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้ว ฉันโภชนะอันไม่เป็นเดน ซึ่งนำมาจากสถาน 
ที่ฉัน. 


ตระกูลอุปัฏฐากของพระอุปนันทศากยบุตร 

[๕๔] ก็สมัยนั้นแล ตระกูลอุปัฏฐากของท่านพระอุปนันทศากยบุตร ได้ส่งของเคี้ยวไป 
เพื่อถวายพระสงฆ์ สั่งว่า ต้องมอบให้พระคุณเจ้าอุปนนท์ถวายสงฆ์ แต่เวลานั้นท่านพระ 
อุปนันทศากยบุตรกำลังเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน ครั้นชาวบ้านพวกนั้นไปถึงอารามแล้วถามภิกษุ 
ทั้งหลายว่า พระคุณเจ้าอุปนนท์ไปไหน เจ้าข้า? 

ภิกษุทั้งหลายตอบว่า ท่านพระอุปนันทศากยบุตรนั้นเข้าไปบิณฑบาตในบ้านแล้ว. 

ชาวบ้านสั่งว่า ท่านเจ้าข้า ของเคี้ยวนี้ต้องมอบให้พระคุณเจ้าอุปนนท์ถวายภิกษุสงฆ์. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ล้าเช่นนั้น พวกเธอจงรับประเคนเก็บไว้จนกว่าอุปนนท์จะมา. 

ครั้นท่านพระอุปนันทศากยบุตร เข้าไปเยี่ยมตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉัน แล้วมาถึงต่อ 
กลางวัน ก็คราวนั้นเป็นสมัยทุพภิกขภัย ภิกษุทั้งหลายรับสิ่งของเล็กน้อยแล้วห้ามเสียบ้าง พิจารณา 
แล้วห้ามเสียบ้าง เป็นอันว่าภิกษุสงฆ์ล้วนเป็นผู้ห้ามภัตรทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่รับประเคน. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน 
ฉันเถิด เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉันเสร็จ ห้ามภัตรแล้ว ฉันโภชนะอันไม่เป็นเดน ซึ่งรับประเคนไว้ 


ในปุเรภัตรได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 53 

พระสารีบุตรเถระอาพาธ 

[๕๕] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินมุ่งไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครสาวัตถี 
แล้ว ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขต 
พระนครสาวัตถีนั้น วันต่อมา ท่านพระสารีบุตรอาพาธเป็นไข้ตัวร้อน ท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
เข้าไปเยี่ยมท่านพระสารีบุตร ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า อาวุโส สารีบุตร เมื่อก่อนท่านอาพาธ 
เป็นไข้ตัวร้อน รักษาหายด้วยเภสัชอะไร? 

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า รักษาหายด้วยรากบัวและเง่าบัว. 

จึงท่านพระมหาโมคคัลลานะได้หายตัวไปในพระวิหารเชตวันทันที มาปรากฏอยู่ ณ ริมส่ง 
สระโบกขรณีมันทากินี เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้ หรือคู้แขนที่เหยียด ฉะนั้น 

ช้างเชือกหนึ่งได้เห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะกำลังมาแต่ไกล ครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้ 
กะท่านพระมหาโมคคัลลานะว่า นิมนต์พระคุณเจ้ามหาโมคคัลลานะมา พระคุณเจ้ามหาโมคคัลลานะ 
มาดีแล้ว พระคุณเจ้าต้องประสงค์สิ่งไร ข้าพเจ้าจะถวายสิ่งไร เจ้าข้า? 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะตอบว่า ฉันประสงค์เง่าบัวและรากบัว จ้ะ. 

ช้างเชือกนั้นสั่งช้างอีกเชือกหนึ่งทันทีว่า พนาย ผิฉะนั้น เจ้าจงถวายเง่าบัวและรากบัว 
แก , พระคุณเจ้า จนพอแก่ความต้องการ. 

จึงช้างเชือกที่ถูกใช้นั้นลงสู่สระโบกขรณีมันทากินี ใช้งวงถอนเง่าบัวและรากบัวล้างนั้า 
ให้สะอาด ม้วนเป็นห่อเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะ ทันใดนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
ได้หายตัวไปที่ ริม ส่งสระโบกขรณีมันทากินี มาปรากฏตัวที่พระวิหารเชตวัน เปรียบเหมือนบุรุษ 
ผู้มีกำลัง เหยียดแขนที่คู้ หรือคู้แขนที่เหยียด ฉะนั้น แม้ช้างเชือกนั้นก็ได้หายไปตรง ริม ส่ง 
สระโบกขรณีมันทากินี มาปรากฏตัวที่พระวิหารเชตวัน ได้ประเคนเง่าบัวและรากบัวแก่ท่าน 
พระมหาโมคคัลลานะ แล้วหายตัวไปที่พระวิหารเชตวันมาปรากฏตัวที่ รม ส่งสระโบกขรณีมันทากินี 
ลำดับนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะน้อมเง่าบัวและรากบัวเข้าไปถวายท่านพระสารีบุตร เมื่อ 
ท่านพระสารีบุตรฉันเง่าบัวและรากบัวแล้ว โรคไข้ตัวร้อนก็หายทันที เง่าบัวและรากบัวยังเหลืออยู่ 


มากมาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 54 

ก็แลสมัยนั้นอัตคัดอาหาร ภิกษุทั้งหลายรับสิ่งของเล็กน้อยแล้วห้ามเสียบ้าง พิจารณา 
แล้วห้ามเสียบ้าง เป็นอันว่าภิกษุสงฆ์ล้วนเป็นผู้ห้ามภัตทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่รับ 
ประเคน. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน 
ฉันเถิด เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้ว ฉันโภชนะอันไม่เป็นเดน ซึ่งเกิดในป่า 
เกิดในสระบัว. 

พระพุทธานุญาตผลไบ้ที่ใช้เพาะพันธุไม่ได้ 

[๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครสาวัตถี มีของฉัน คือ ผลไม้เกิดขึ้นมาก แต่ 
กัปปิยการกไม , มี ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่ฉันผลไม้ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉันผลไม้ที่ใช้ 
เพาะพันธุไม่ได้ หรือที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว ยังมิได้ทำกัปปะก็ฉันได้. 

พระพุทธบัญญัติห้ามทำสัตถกรรม 

[๕๗] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว 
เสด็จพระพุทธดำเนินไปทางพระนครราชคฤห์ เสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับ 
ถึงพระนครราชคฤห์ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ในพระเวฬุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทาน 
เหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์นั้น คราวนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคริดสีดวงทวาร 
นายแพทย์ชื่ออากาสโคตตะกำลังทำการผ่าตัดทวารหนักด้วยศัสตรา ขณะนั้น พระผู้มีพระภาค 
เสด็จพระพุทธดำเนินตามเสนาสนะ เสด็จไปถึงวิหารที่อยู่ของภิกษุรูปนั้น นายแพทย์อากาสโคตตะ 
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกล ครั้นแล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ขออาราธนา 
ท่านพระโคดมเสด็จมาทอดพระเนตรวัจจมรรคของภิกษุรูปนี้เหมือนปากคางคก. 

ทรงประชุมภิกษุสงฆ์ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงดำริว่า โมฆบุรุษนี้เยาะเย้ยเรา จึงเสด็จกลับจากที่นั้นแล 
แล้วรับสิ่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้ว 
ทรงสอบถามภิกษทั้งหลายว่า ดกรภิกษทั้งหลาย ในวิหารหลังโน้น มีภิกษอาพาธหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 55 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า มี พระพุทธเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นอาพาธเป็นอะไร? 

กิ. ท่านรูปนั้นอาพาธเป็นโรคริดสีดวงทวาร นายแพทย์อากาสโคตตะทำการผ่าตัด 
ทวารหนักด้วยศัสตรา พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษนั้น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำดูกรภิกษุทั้งหลายไฉน 
โมฆบุรุษนั้นจึงได้ให้ทำสัตถกรรมในที่แคบเล่า ในที่แคบมีผิวเนื้ออ่อน แผลงอกเต็มยาก ผ่าตัด 
ไม่สะดวก การกระทำของโมฆบุรุษนั้นไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... 
ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ทำสัตถกรรม 
ในที่แคบ รูปใดให้ทำ ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

พระพุทธบัญญัติห้ามทำวัตถิกรรม 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามทำการผ่าตัดทวารหนักด้วย 
ศัสตรา จึงเลี่ยงให้ทำการรัดหัวไสั บรรดาภิกษุที่มักน้อย .... ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
ไฉนพระฉัพพัคคีย์จึงได้ให้ทำวัตถิกรรมเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุฉัพพัคคีย์ 
ให้ทำวัตถิกรรม จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า .... ครั้นแล้วทรงทำธรรมมีกถา รับสั่งห้ามภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ทำสัตถกรรม หรือวัตถิกรรมในที่ประมาณ ๒ นิ้ว 
โดยรอบแห่งที่แคบ รูปใดให้ทำ ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

อุบาสิกาสุปปิยาถวายเนื้อขา 

[๕๘] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางพระนครพาราณสึ เสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับ 
ถึงพระนครพาราณสึแล้ว ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ ณ อิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนคร 
พาราณสึนั้น สมัยนั้น อบาสกสปปิยะและอบาสิกาสปปิยา ๒ คน เป็นผ้เลื่อมใส เป็นทายก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 56 

กัปปิยการก บำรุงพระสงฆ์อยู่ในพระนครพาราณสี วันหนึ่ง อุบาสิกาสุปปิยาไปสู่อาราม เที่ยว 
เยี่ยมวิหารและบริเวณทั่วทุกแห่ง แล้วเรียนถามภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุรูปไรอาพาธ ภิกษุรูปไร 
โปรดให้ดิฉันนำอะไรมาถวาย เจ้าข้า. 

ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งดื่มยาถ่ายและได้บอกอุบาสิกาสุปปิยาว่า ดูกรน้องหญิง อาตมา 
ดื่มยาถ่าย อาตมาต้องการนาเนื้อต้ม 

อุบาสิกาสุปปิยารับคำว่า ดิฉันจักนำมาถวายเป็นพิเศษ เจ้าข้า แล้วไปเรือนสั่งชายคน 
รับใช้ว่า เจ้าจงไปหาซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาขายมา 

ชายคนรับใช้รับคำอุบาสิกาสุปปิยาว่า ขอรับกระผม แล้วเที่ยวหาซื้อทั่วพระนครพาราณสี 
ก็มิได้พบเนื้อสัตว์ที่เขาขาย จึงได้กลับไปหาอุบาสิกาสุปปิยาแล้วเรียนว่า เนื้อสัตว์ที่เขาขายไม่มี 
ขอรับ เพราะวันนี้ห้ามฆ่าสัตว์ 

จึงอุบาสิกาสุปปิยาได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุอาพาธรูปนั้นแล เมื่อไม , ได้ฉันนื้าเนื้อต้ม 
อาพาธชักมากขึ้นหรือชักถึงมรณภาพ การที่เรารับคำแล้วไม่ชัดหาไปถวายนั้น เป็นการไม่สมควร 
แก่เราเลย ดังนี้แล้วได้หยิบมีดหั่นเนื้อมาเชือดเนื้อขาส่งให้หญิงคนรับใช้สั่งว่า แม่สาวใช้ 
ผิฉะนั้น แม่จงต้มเนื้อนี้แล้วนำไปถวายภิกษุรูปที่อาพาธอยู่ในวิหารหลังโน้น อนึ่ง ผู้ใดถามถึงฉัน 
จงบอกว่าป่วย แล้วเอาผ้าห่มพันขา เข้าห้องนอนบนเตียง. 

ครั้งนั้น อุบาสิกาสุปปิยะไปเรือนแล้วถามหญิงคนรับใช้ว่า แม่สุปปิยาไปไหน? 

หญิงคนรับใช้ตอบว่า คุณนายนอนในห้อง เจ้าข้า. 

จึงอุบาสกสุปปิยะเข้าไปหาอุบาสิกสุปปิยาถึงในห้องนอน แล้วได้ถามว่า เธอนอนทำไม 
อุบาสิกา. 

ดิฉันไม่สบายค่ะ อุบาสก. 

เธอป่วยเป็นอะไร. 

ทีนั้น อุบาสิกาสุปปิยาจึงเล่าเรื่องนั้นให้อุบาสกสุปปิยะทราบ 

ขณะนั้น อุบาสกสุปปิยะร่าเริงดีใจว่า อัศจรรย์นักชาวเราไม่เคยมีเลยชาวเรา แม่สุปปิยา 
นี้มีศรัทธาเลื่อมใสถึงแก่สละเนื้อ'ของตนเอง สิ่งไรอื่นทำไมนางชักให้ไม่ได้เล่า แล้วเข้าไปเฝ็า 
พระผู้มีพระภาค. ถวายบังคมนึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง อุบาสกสุปปิยะทั่งเรียบร้อยแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 57 

ได้กราบทูลคำนี้แด'พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระสงฆ์ 
จงทรงกรุณาโปรดรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าในวันพรุ่งนี้เพื่อเจริญมหากุศล และปีติปราโมทย์ 
แก , ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ ครั้นอุบาสกสุปปิยะ 
ทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณ 
แล้วกลับไป และสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยผ่านราตรีนั้น แล้วให้คนไป 
กราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ภัตตาหารเสร็จแล้ว. 

ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก แล้วถือบาตรจีวรเสด็จไปสู่ 
นิเวศน์ของอุบาสกสุปปิยะ ครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่เขาจัดถวายพร้อมด้วย 
พระสงฆ์ จึงอุบาสกสุปปิยะเข้าไปเผ่าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอุบาสกสุปปิยะผู้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า อุบาสิกา 
สุปปิยาไปไหน? 

อุ. นางป่วย พระพุทธเจ้าข้า 
พ. ล้าเช่นนั้น เชิญอุบาสิกาสุปปิยามา 
อุ. นางไม่สามารถ พระพุทธเจ้าข้า 
พ. ล้าเช่นนั้น พวกเธอช่วยกันพยุงพามา 

ขณะนั้น อุบาสกสุปปิยะได้พยุงอุบาสิกาสุปปิยามาเผ่า พร้อมกันนางได้เห็นพระผู้มี 
พระภาค แผลใหญ่เพียงนั้นได้งอกเต็ม มีผิวพรรณเรียบสนิท เกิดโลมชาติทันที จึงอุบาสกสุปปิยะ 
และอุบาสิกาสุปปิยา พากันร่าเริงยินดีว่า อัศจรรย์นักชาวเรา ไม่เคยมีเลยชาวเรา พระตถาคต 
ทรงมีฤทธมาก ทรงมีพระอานุภาพมาก เพราะพอเห็นพระองค์เท่านั้น แผลใหญ่โตยังงอกขึ้น 
เต็มทันที มีผิวพรรณเรียบสนิท เกิดโลมชาติ แล้วอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
ด้วยชาทนึยโภชนึยาหารอันประณีตด้วยมือของตน จนยังพระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสด็จแล้ว ทรงนำ 
พระหัตถ์ออกจากบาตรให้ห้ามภัตรแล้ว นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

พระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจง , ให้อุบาสกสุปปิยะและอุบาสิกาสุปปิยา เห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 58 

ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๕๙] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปไหน 
ขอเนื้อต่ออุบาสิกาสุปปิยา. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้แล้ว ภิกษุรูปนั้นได้ทูลรับต่อพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระ- 
พุทธเจ้า ได้ขอเนื้อต่ออุบาสิกาสุปปิยา พระพุทธเจ้าข้า 
พ. เขานำมาถวายแล้วหรือ ภิกษุ 
ภิ. เขานำมาถวายแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 
พ. เธอฉันแล้วหรือ ภิกษุ 
กิ. ฉันแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 
พ. เธอพิจารณาหรือเปล่า ภิกษุ 
กิ. มิได้พิจารณา พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไม , ได้พิจารณา แล้วฉัน 
เนื้อเล่า เธอฉันเนื้อมนุษย์แล้ว การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส .... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อมนุษย์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู่ เขาสละเนื้อของเขาถวายก็ได้ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์ รูปใดฉัน ต้องอาบัติถุลลัจจัย อนึ่ง ภิกษุยังมิได้ 
พิจารณา ไม่พึงฉันเนื้อ รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อช้าง 

[๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ช้างหลวงล้มลงหลายเชือก สมัยอัตคัตอาหาร ประชาชน 
พากันบริโภคเนื้อช้าง และถวายแก , พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อช้าง 
ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ฉัน 
เนื้อช้างเล่า เพราะช้างเป็นราชพาหนะ ถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคงไม่ทรงเลื่อมใสต่อพระสมฌ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 59 

เหล่านั้นเป็นแน่ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ 
ห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อช้าง รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อม้า 

สมัยต่อมา ม้าหลวงตายมาก สมัยอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้อม้า และ 
ถวายแก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อม้า ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ฉันเนื้อม้าเล่า เพราะม้าเป็นราชพาหนะ ถ้าพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงทราบ คงไม , เลื่อมใสต่อพระสมณะเหล่านั้นเป็นแน่ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉัน 
เนื้อม้า รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อสุนัข 


สมัยต่อมา ถึงคราวอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้อสุนัข และถวายแก , พวก 
ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อสุนัข ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ฉันเนื้อสุนัขเล่า เพราะสุนัขเป็นสัตว์น่าเกลียด น่าชัง 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลาย 
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อสุนัข รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 


พระพทธบัญญัติห้ามฉันเนือง 


สมัยต่อมา ถึงคราวอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้องู และถวายแก่พวกภิกษุ 
ผู้เที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้องู ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ฉันเนื้องูเล่า เพราะงูเป็นสัตว์น่าเกลียดน่าชัง แม้พระยานาค 


ชื่อสุปัสสะก็เข้าไปในพุทธสำนักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่ส่วนข้างหนึ่ง 
ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า บรรดาที่ไม่มีศรัทธา ไม , เลื่อมใสมีอยู่ 


มันคงเบียดเบียนพวกภิกษุจำนวนน้อยม้าง ของประทานพระวโรกาส พระพุทธเจ้าข้า ขอพระ- 
คุณเจ้าทั้งหลายโปรดกรุณาอย่าฉันเนื้องู ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระยานาคสุปัสสะ 
เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา ครั้นพระยานาคสุปัสสะอันพระผู้มีพระภาค 
ทรงให้เห็นแจ้งสมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำ 


ประทักษิณกลับไป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 60 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้องู รูปใดฉัน 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อราชสีห์ 

สมัยต่อมา พวกพรานฆ่าราชสีห์แล้วบริโภคเนื้อราชสีห์ และถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยว 
บิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อราชสีห์แล้วอยู่ในป่า ฝูงราชสีห์ฆ่าพวกภิกษุเสีย เพราะได้กลิ่นเนื้อ 
ราชสีห์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงฉันเนื้อราชสีห์ รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง 

สมัยต่อมา พวกพรานฆ่าเสือโคร่งแล้วบริโภคเนื้อเสือโคร่งและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยว 
บิณฑบาต พวกภิกษุฉันเสือโคร่งแล้วอยู่ในป่า เหล่าเสือโคร่งฆ่าพวกภิกษุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อ 
เสือโคร่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้าม 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือโคร่ง รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง 

สมัยต่อมา พวกพรานฆ่าเสือเหลือง แล้วบริโภคเนื้อเสือเหลืองและถวายแก่พวกภิกษุ 
ผู้เที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือเหลืองแล้วอยู่ในป่า เหล่าเสือเหลืองฆ่าพวกภิกษุเสีย 
เพราะได้กลิ่นเนื้อเสือเหลือง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือเหลือง รูปใดฉัน 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 


พระพทธบัญญัติห้ามฉันเนึอหมี 


สมัยต่อมา พวกพรานฆ่าหมีแล้วบริโภคเนื้อหมี และถวายแก , พวกภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต 
พวกภิกษุฉันหมีแล้วอยู่ในป่าเหล่าหมีฆ่าพวกภิกษุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อหมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อหมี รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 61 

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือดาว 

สมัยต่อมา พวกพรานฆ่าเสือดาวแล้วบริโภคเนื้อเสือดาว และถวายแก , พวกภิกษุผู้เที่ยว 
บิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือดาวแล้วอยู่ในป่า เหล่าเสือดาวฆ่าพวกภิกษุเสีย เพราะได้กลิ่น 
เนื้อเสือดาว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติ 
ห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือดาว รูปใดฉัน ต้องอาบัติทูกกฏ. 

สุปปิยภาณวาร ที่ ๒ จบ. 

เรื่องพราหมณ์ถวายยาคูและขนมปรุงด้วยนั้าหวาน 

[๖๑] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครพาราณสึ ตามพระพุทธาภิรมฟ้ 
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินมุ่งไปทางอันธกวินทะชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ 
๑, ๒๕๐ รูป คราวนั้นประชาชนชาวชนบทบรรทุกเกลือบ้างนื้ามันบ้าง ข้าวสารบ้าง ของควรเคี้ยว 
บ้าง เป็นอันมากมาในเกวียน เดินติดตามภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมาข้างหลังๆ 
ด้วยตั้งใจว่า ได้โอกาสเมื่อใดจักทำภัตตาหารถวายเมื่อนั้น อนึ่ง คนกินเดนประมาณ ๕๐๐ คน 
ก็พลอยเดินติดตามไปด้วย ครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับ 
เสด็จถึงอันธกรินทชนบท. 

ขณะนั้นพราหมณ์คนหนึ่ง ยังหาโอกาสไม , ได้ จึงดำริในใจว่าเราเดินติดตามภิกษุสงฆ์ 
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมากว่า ๒ เดือนแล้ว ด้วยหมายใจว่าได้โอกาสเมื่อใด ชักทำภัตตาหาร 
ถวายเมื่อนั้น แต่ก็หาโอกาสไม , ได้ อนึ่ง เราตัวคนเดียวและยังเสียประโยชน์ทางฆราวาสไปมาก 
ไฉนหนอ เราพึงตรวจดูโรงอาหาร สิ่งใดไม่มีในโรงอาหาร เราพึงตกแต่งสิ่งนั้นถวาย แล้วจึง 
ตรวจดูโรงอาหารมิได้เห็นมีของ ๒ สิ่ง คือยาคู ๑ ขนมปรุงด้วยนั้าหวาน ๑ จึงเข้าไปหาท่านพระ 
อานนท์ถึงสำนัก ครั้นแล้วได้กราบเรียนคำนี้แด่ท่านอานนท์ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าอานนท์ ข้าพเจ้า 
หาโอกาสในที่นี้ไม่ได้จึงได้ดำริในใจว่า ตนเดินติดตามภิกษสงฆ์ มีพระพทธเจ้าเป็นประมขมา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 62 

กว่า ๒ เดือนแล้ว ด้วยหมายใจว่าได้โอกาสเมื่อใด ชักทำภัตตาหารถวายเมื่อนั้น แต่ก็หาโอกาส 
ไม , ได้ อนึ่ง ตนตัวคนเดียวและยังเสียประโยชน์ทางฆราวาสของตนไปมาก ไฉนหนอ ตนพึง 
ตรวจดูโรงอาหาร สิ่งใดไม่มีในโรงอาหาร พึงตกแต่งสิ่งนั้นถวาย ดังนี้ข้าแต่พระคุณเจ้าอานนท์ 
ข้าพเจ้านั้นตรวจดูโรงอาหาร มิได้เห็นมีของ ๒ สิ่ง คือ ยาคู ๑ ขนมปรุงด้วยนั้าหวาน ๑ ล้า 
ข้าพเจ้าตกแต่งยาคู และขนมปรุงด้วยนั้าหวานถวาย ท่านพระโคดมจะพึงรับของข้าพเจ้าไหม 
เจ้าข้า? 

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ดูกรพราหมณ์ ล้าเช่นนั้นฉันชักทูลถามพระผู้มีพระภาค ดังนี้ 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคทันที. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ล้าเช่นนั้นพราหมณ์จงตกแต่ง ถวายเถิด. 

ท่านพระอานนท์ บอกพราหมณ์ว่า ดูกรพราหมณ์ ล้าเช่นนั้นท่านตกแต่งถวายได้ละ. 

จึงพราหมณ์นั้นตกแต่งยาคูและขนมปรุงด้วยนั้าหวานมากมายโดยผ่านราตรีนั้น แล้วน้อม 
เข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า ขอท่านพระโคดมโปรดกรุณารับยาคูและขนมปรุงด้วย 
นั้าหวานของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ ล้าเช่นนั้นเธอจงถวายแก่ภิกษุทั้งหลายๆ รังเกียจ 
ไม่รับ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทังหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด. 

จึงพราหมณ์นั้นอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยยาคูและขนมปรุงด้วย 
นั้าหวานมากมายด้วยมือของตน จนยังพระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จล้างพระหัตถ์แล้ว ทรงนำ 
พระหัตถ์ออกจากบาตร ให้ห้ามภัตรแล้ว จึงนึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่าง 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้กะพราหมณ์นั้น ผู้นึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า 
ดูกรพราหมณ์ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่างนี้๑๐ อย่างเป็นไฉน คือผู้ให้ข้าวยาคู ชื่อว่าให้อายุ ๑ 
ให้วรรณะ ๑ ให้สุข ๑ ให้กำลัง ๑ ให้ปฏิภาณ ๑ ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกำขัดความหิว ๑ บรรเทาความ 
ระหาย ๑ ท่าลมให้เดินคล่อง ๑ ล้างลำไล้ ๑ ย่อยอาหารใหม่ที่เหลืออยู่ ๑ ดูกรพราหมณ์ ข้าวยาคู 
มีคุณ ๑๐ อย่างนี้แล. 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ์พจน์นี้ครั้นแล้วพระสุคตผู้พระศาสดาจึงได้ตรัสคาถา 
อนุโมทนานี้ต่อไปในภายหลัง ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 63 

คาถาอนุโมทนา 

[๖๒] ทายกใดถวายข้าวยาคูโดยเคารพตามกาล แก่ปฏิคาหก 
ผู้สำรวมแล้ว บริโภคโภชนาอันผู้อื่นถวาย ทายกนั้น 
ชื่อว่าตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะ ๑๐ อย่างแก่ปฏิคาหกนั้น อายุ 
วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ย่อมเกิดแก่ปฏิคาหกนั้น 
แด , นั้นยาคูย่อมกำจัดความหิว ความระหาย ทำลมให้เดิน 
คล่อง ล้างลำไล้ และย่อยอาหาร ยาคูนั้นพระสุคตตรัส 
สรรเสริญว่าเป็นเภสัช เพราะเหตุนั้นแล มนุษย์ชนที่ต้อง 
การสุขยั่งยืน ปรารถนาสุขที่เลิศ หรืออยากได้ความงามอัน 
เพริศพริ้งในมนุษย์จึงควรแท้เพื่อถวายข้าวยาคู. 

พระพุทธานุญาตข้าวยาคูและขนมปรุงด้วยนาหวาน 

[๖๓] ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่พราหมณ์นั้นด้วย ๓ คาถานี้แล้ว เสด็จลุก 
จากที่ประทับกลับไป. 

ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตข้าวยาคู และขนม 
ปรุงด้วยนั้าหวาน. 

เรื่องมหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใส 

[๖๔] ประชาชนทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตยาคูและขนมปรุงด้วยนั้าหวาน 
แก , ภิกษุทั้งหลาย จึงตกแต่งยาคูที่แข้นและขนมปรุงด้วยนั้าหวานถวายแต่เช้า ภิกษุทั้งหลายที่ได้ 
รับอังคาสด้วยยาคูที่แข้นและขนมปรุงด้วยนั้าหวานแต่เช้า ฉันภัตตาหารในโรงอาหารไม , ได้ตามที่ 
คาดหมาย คราวนั้น มหาอำมาตย์คนหนึ่งผู้เริ่มเลื่อมใส ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น 
ประมุขเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นและได้มีความคิดว่า ถ้ากระไร เราพึงตกแต่งสำหรับมังสะ ๑, ๒๕๐ ที่ 
เพื่อภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป น้อมเข้าไปถวายภิกษุรูปละ ๑ สำรับ แล้วสั่งให้ตกแต่งขาทนึยโภชนียาหาร 
อันประณีตและสำรับมังสะ ๑, ๒๕๐ ที่ โดยผ่านราตรีนั้น แล้วสั่งให้เจ้าพนักงานไปกราบทูล 
ภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ภัตตาหารสำเร็จแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 64 

ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธ 
ดำเนินสู่นิเวศน์ของมหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใสนั้นแล้ว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน์ที่เขาขัด 
ถวาย พร้อมด้วยพระสงฆ์จึงมหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใสนั้น อังคาสภิกษุทั้งหลายอยู่ในโรงอาหาร 
ภิกษุทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่า จงถวายแต่น้อยเถิดท่าน จงถวายแต่น้อยเถิดท่าน 
ท่านมหาอำมาตย์กราบเรียนว่า ท่านเจ้าช้า ขอท่านทั้งหลายอย่ารับแต่น้อยๆ ด้วยคิดว่า 
นี่เป็นมหาอำมาตย์ที่เริ่มเลื่อมใส กระผมตกแต่งขาทนียโภชนียาหารไว้มาก กับสำรับมังสะ 
๑,๒๕๐ ที่ ขักน้อมเข้าไปถวายภิกษุรูปละ ๑ สำรับ ขอท่านทั้งหลายกรุณารับให้พอแก่ความ 
ต้องการเถิด เจ้าช้า 

ภิกษุทั้งหลายว่า ท่าน พวกอาตมภาพรับแต่น้อยๆ มิใช่เพราะเหตุนั้นเลย แต่เพราะ 
พวกอาตมภาพได้รับอังคาสด้วยยาคูที่แข้น และขนมปรุงด้วยนั้าหวานแต่เช้า ฉะนั้น พวก 
อาตมภาพจึงขอรับแต่น้อยๆ 

ทันใดนั้น มหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใสนั้นจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระ 
คุณเจ้าทั้งหลาย อันกระผมนิมนต์แล้วจึงได้ฉันยาคูที่แข้นของผู้อื่นเล่า กระผมไม่สามารถจะถวาย 
ให้พอแก่ความต้องการหรือ แล้วโกรธไม่พอใจ เพ่งจะหาโทษให้ ได้บรรจุบาตรของภิกษุทั้งหลาย 
เต็มพลางกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจะฉันก็ได้ นำไปก็ได้ ครั้นแล้วอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า 
เป็นประมุข ด้วยขาทนึยโภชนึยาหารอันประณีตด้วยมือของตน จนยังพระผู้มีพระภาคผู้เสวย 
เสร็จแล้ว นำพระหัตถ์ออกจากบาตรให้ห้ามภัตรแล้ว นั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

พระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจงแก , มหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใสนั้น ซึ่งนั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ทรงลุกจากที่ประทับ 
เสด็จกลับ เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับไม่ทันนาน มหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใสนั้นได้บังเกิด 
ความรำคาญและความเดือดร้อนว่า มิใช่ลาภของเราหนอ ลาภของเราไม่มีหนอ เราได้ชั่วแล้วหนอ 
เราไม , ได้ดีแล้วหนอ เพราะเราโกรธไม่พอใจ เพ่งจะหาโทษให้ ได้บรรจุบาตรของภิกษุทั้งหลาย 
เต็มพลางกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจะฉันก็ได้ นำไปก็ได้ อะไรหนอแล เราสร้างสมมาก คือ บุญ 
หรือบาป ครั้นแล้วเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง จึงกราบทูล 
ว่า พระพุทธเจ้าข้า เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับไม่ทันนาน ความรำคาญและความเดือดร้อน 
ได้บังเกิดแก , ข้าพระพทธเจ้า ณ ที่นั้นว่า มิใช่ลาภของข้าพระพทธเจ้าหนอ ลาภของข้าพระพทธเจ้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 65 

ไม่มีหนอ ข้าพระพุทธเจ้าได้ชั่วแล้วหนอ ข้าพระพุทธเจ้าไม , ได้ดีแล้วหนอ เพราะข้าพระพุทธเจ้า 
โกรธไม่พอใจ เพ่งจะหาโทษให้ ได้บรรจุบาตรของภิกษุทั้งหลายเต็มพลางกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย 
จะฉันก็ได้ นำไปก็ได้ อะไรหนอแล ข้าพระพุทธเจ้าสร้างสมไว้มาก คือ บุญหรือบาป ดังนี้ 
อะไรกันแน่ที่ข้าพระพุทธเจ้าสร้างสมมาก คือ บุญหรือบาป พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อาวุโส ท่านนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
เพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยทานอันเลิศใด ท่านชื่อว่าสร้างสมบุญไว้มาก 
เพราะทานอันเลิศนั้น เมล็ดข้าวสุกเมล็ดหนึ่งๆ ของท่าน อันภิกษุรูปหนึ่งๆ ผู้เลิศด้วยคุณสมบัติ 
อันใด รับไปแล้ว ท่านชื่อว่าสร้างสมบุญไว้มาก เพราะภิกษุผู้เลิศด้วยคุณสมบัติอันนั้น สวรรค์ 
เป็นอันท่านปรารภไว้แล้ว. 

ลำดับนั้น มหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใสนั้น ได้ทราบว่าเป็นลาภของตน ตนได้ดีแล้ว 
สวรรค์อันตนปรารภไว้แล้ว ก็ร่าเริง ดีใจลุกจากที่นึ่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ท่าประทักษิณ 
แล้วกลับไป. 

ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุ- 
ทั้งหลายอันทายกนิมนต์ไว้แห่งอื่น ฉันยาคูที่แข้นของผู้อื่นจริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันยาคูที่แข้น 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้น 
อันทายกนิมนต์ไว้แห่งอื่น จึงได้ฉันยาคูที่แข้นของผู้อื่นเล่า การกระทำของพวกโมฆบุรุษนั่น 
ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส .... ครั้นแล้วทรงท่าธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ- 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอันทายกนิมนต์ไว้แห่งอื่น ไม่พึงฉันยาคูที่แข้นของผู้อื่น 
รูปใดฉัน พึงปรับอาบัติตามธรรม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 66 

เรื่องพราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะถวายงบนาอ้อย 

[๖๕] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในอันธกรินทชนบทตามพระพุทธาภิรมย์ แล้ว 
เสด็จพระพุทธดำเนินมุ่งไปทางพระนครราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๑, ๒๕๐ รูป 
คราวนั้น พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะ เดินทางไกลแต่พระนครราชคฤห์ไปยังอันธกรินทชนบท 
พร้อมด้วยเกวียนประมาณ ๕๐๐ เล่มล้วนบรรทุกหม้องบนั้าอ้อยเต็มทุกเล่ม พระผู้มีพระภาค 
ทอดพระเนตรเห็นเวลัฏฐกัจจานะกำลังมาแต่ไกล ครั้นแล้ว เสด็จแวะออกจากทางประทับนั่ง 
ณ โคนไม้แห่งหนึ่ง. 

จึงพราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะ เดินเข้าไปถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้ว 
ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะถวายงบนั้าอ้อย แก่ภิกษุรูปละ ๑ หม้อ. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกัจจานะ ล้าเช่นนั้น เธอจงนำงบนั้าอ้อยมาแต่เพียง 
หม้อเดียว. 

พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะทูลรับสนองพระพุทธดำรัสว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
แล้วนำงบนั้าอ้อยมาแต่หม้อเดียว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค แล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า 
หม้องบนั้าอ้อย ข้าพระพุทธเจ้านำมาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไร 
ต่อไป. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรกัจจานะ ล้าเช่นนั้น เธอจงถวายงบนั้าอ้อยแก่ภิกษุทั้งหลาย. 

พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
แล้วถวายงบนั้าอ้อยแก , ภิกษุทั้งหลาย แล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า งบนั้าอ้อยข้าพระพุทธเจ้า 
ถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจ้าข้า แต่งบนั้าอ้อยนี้ยังเหลืออยู่มาก ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติ 
อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ลูกรกัจจานะ ล้าอย่างนั้น เธอจงถวายงบนั้าอ้อยแก่ภิกษุ 
ทั้งหลายจนพอแก , ความต้องการ. 

พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
แล้วถวายงบนั้าอ้อยแก่ภิกษทกรป จนพอแก่ความต้องการ แล้วได้ทลดำนี้แด่พระผมพระภาคว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 67 

งบนํ้าอ้อยข้าพระพุทธเจ้าถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย จนพอแก , ความต้องการแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 
แต่งบนํ้าอ้อยนี้ยังเหลืออยู่มาก ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกัจจานะ อ้าเช่นนั้น เธอจงอังคาสภิกษุทั้งหลายด้วยงบ 
นั้าอ้อยให้อิ่มหนำ. 

พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะทูลรับสนองพระพุทธดำรัสว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
แล้วอังคาสภิกษุทั้งหลายด้วยงบนั้าอ้อยให้อิ่มหนำ ภิกษุบางพวกบรรจุงบนั้าอ้อยเต็มบาตรบ้าง 
เต็มหม้อกรองนั้าบ้าง เต็มถุงย่ามบ้าง ครั้นพราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะอังคาสภิกษุทั้งหลายด้วยงบ 
นั้าอ้อยให้อิ่มหนำแล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุทั้งหลายอันข้าพระพุทธเจ้าอังคาส 
ด้วยงบนั้าอ้อยให้อิ่มหนำแล้ว พระพุทธเจ้าข้า แต่งบนั้าอ้อยนี้ยังเหลืออยู่มาก พระพุทธเจ้าข้า 
แต่งบนั้าอ้อยนี้ยังเหลืออยู่มาก ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรก็'จจกนะ ล้าเช่นนั้น เธอจงให้งบนั้าอ้อยแก่พวกคนกินเดน. 

พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

แล้วจึงให้งบนั้าอ้อยแก่พวกคนกินเดน แล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า งบนั้าอ้อย 
ข้าพระพุทธเจ้า ให้พวกคนกินเดนแล้ว พระพุทธเจ้าข้า แต่งบนั้าอ้อยนี้ยังเหลืออยู่มาก 
ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรก'จจานะ ล้าอย่างนั้น เธอจงให้งบนั้าอ้อยแก , พวกคนกินเดน 
จนพอแก่ความต้องการ 

พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
แล้วจึงให้งบนั้าอ้อยแก่พวกคนกินเดน จนพอแก่ความต้องการ แล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาค 
ว่า งบนั้าอ้อยข้าพระพุทธเจ้าให้พวกคนกินเดน จนพอแก่ความต้องการแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 
แต่งบนั้าอ้อยนี้ยังเหลืออยู่มาก ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรต่อไป พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรกัจจานะ ล้าเช่นนั้น เธอจงเลี้ยงดูพวกคนกินเดนให้อิ่มหนำ 
ด้วยงบนั้าอ้อย. 

พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
แล้วเลี้ยงดูพวกคนกินเดนให้อิ่มหนำด้วยงบนั้าอ้อย คนกินเดนบางพวกบรรจุงบนั้าอ้อยเต็ม 
กระป๋องบ้าง เต็มหม้อนั้าบ้าง ห่อเต็มผ้าขาวปูลาดบ้าง เต็มพกบ้าง ครั้นพราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 68 

เลี้ยงดูพวกคนกินเดนให้อิ่มหนำด้วยงบนํ้าอ้อย แล้วทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พวกคนกินเดน 
อันข้าพระพุทธเจ้าเลี้ยงดูด้วยงบนี้าอ้อยให้อิ่มหนำแล้ว พระพุทธเจ้าข้า แต่งบนี้าอ้อยนี้ยังเหลือ 
อยู่มาก ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรต่อไป พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรกัจจานะ ทั่วโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ทั่วทุกหมู , สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ เราไม , เล็งเห็นบุคคลผู้ที่บริโภคงบนี้าอ้อย 
นั้นแล้วจะให้ย่อยได้ดี นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคต ลูกรกัจจานะ ล้าเช่นนั้น เธอจง 
ทิ้งงบนี้าอ้อยนั้นเสียในสถานที่อันปราศจากของเขียวสด หรือจงเทเสียในนี้าซึ่งปราศจากตัวสัตว์. 

พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
แล้วเทงบนั้าอ้อยนั้นลงในนั้าซึ่งปราศจากตัวสัตว์ งบนั้าอ้อยที่เทลงในนั้านั้น เดือดพลุ่ง ส่งเสียง 
ดังจิฏิจิฏิ พ่นไอพ่นควันทันที เปรียบเหมือนผาลที่ร้อนโชนตลอดวันอันบุคคลจุ่มลงในนั้า 
ย่อมเดือดพลุ่ง ส่งเสียงดังจิฏิจิฏิ พ่นไอพ่นควันอยู่ แม้ฉันใด งบนั้าอ้อยที่เทลงในนั้านั้น 
ย่อมเดือดพล่าน ล่งเสียงดังจิฏิจิฏิ พ่นไอพ่นควันอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน. 

พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะ สลดใจ บังเกิดโลมชาติชูชันทันที แล้วเข้าไปในพุทธสำนัก 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ 

เมื่อพราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงทรง 
แสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความ 
เศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า 
พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะมีจิตสงบ มีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีชิตเบิกบาน มีจิตผ่องใส 
แล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินได้เกิดแก , พราหมณ์- 
เวลัฏฐกัจจานะ ณ ที่นั่งนั้นแลว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมี 
ความดับเป็นธรรมดา ดุจผ้าสะอาดปราศจากมลทิน ควรได้รับนั้าย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้น ครั้น 
พราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรม 
อันหยั่งลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยแล้ว ถึงความเป็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 69 

ผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ภาษิต 
ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระพุทธเจ้าข้า ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้า 
พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า 
เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยตั้งใจว่า คนมีจักษุจักเห็นรูป 
ดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอ 
พระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้ 
เป็นต้นไป. 

พระพุทธานุญาตงบนี้าอ้อย 

[๖๖] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับ เสด็จถึง 
พระนครราชคฤห์แล้ว ทราบว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์'นั้น ครั้งนั้น ในพระนครราชคฤห์มีงบนั้าอ้อย 
มาก ภิกษุทั้งหลายรังเกียจว่า ผู้ไม , อาพาธ จึงไม่ฉันงบนั้าอ้อย แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตงบนั้าอ้อย 
แก่ภิกษุผู้อาพาธ และงบนั้าอ้อยละลายนั้นเก , ภิกษุผู้'ใม , อาพาธ. 

ทรงรับอาคารพักแรม 

[๖๗] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ ตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว 
เสด็จพระพุทธดำเนินมุ่งไปทางตำบลบ้านปาฏลิ พร้อมด้วยพระสงฆ์หมู'ใหญ่จำนวน ๑, ๒๕๐ รูป 
เสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับถึงตำบลบ้านปาฏลิแล้ว อุบาสกอุบาสิกาชาวตำบล 
บ้านปาฏลิได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงตำบลบ้านปาฏลิแล้ว จึงพากันเข้าไปเฝ็า ณ 
พลับพลาที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาค 
ทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวตำบลบ้านปาฏลิผู้นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งเห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา. 

ครั้นอุบาสก อุบาสิกาชาวตำบลบ้านปาฏลิอันพระผู้มีพระภาคชี้แจงให้เห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาฌ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ได้กราบทลดำนี้แด่พระผ้มีพระภาคว่า ขอพระผ้มีพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 70 

พร้อมด้วยพระสงฆ์ โปรดทรงรับอาคารพักแรมของพวกข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ครั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวตำบลบ้านปาฏลิทราบการทรงรับ 
ของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วพากัน 
เดินไปทางอาคารพักแรม ปูลาดดาดเพดานทั่วอาคารพักแรมทุกแห่ง ขัดอาสนะ ตั้งหม้อนา 
ตามประทีปนั่ามัน แล้วพากันเข้าไปพลับพลาที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ได้ยืนอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พวกเขายืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มี- 
พระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระพุทธเจ้าปูลาดดาดเพดานอาคารพักแรมทุกแห่ง ขัดอาสนะ 
ตั้งหม้อนี้า ตามประทีปนี้ามันไว้แล้ว พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบกาล อันควรในบัดนี้ 
พระพุทธเจ้าข้า. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวรแล้ว เสด็จไปทางอาคาร 
พักแรมพร้อมกับพระสงฆ์ ทรงชำระพระบาทยุคลแล้วเสด็จเข้าสู่อาคารพักแรม ประทับนั่ง 
พิงเสากลางผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก แม้พระสงฆ์เหล่านั้นก็ล้างเบ้าแล้ว เข้าสู่อาคารพักแรม 
นั่งพิงฝาด้านตะวันตก ผินหน้าไปทางทิศตะวันออก ห้อมล้อมพระผู้มีพระภาค แม้อุบาสกอุบาสิกา 
ชาวตำบลบ้านปาฏลิก็ล้างเบ้าแล้วเข้าสู่อาคารพักแรม นั่งพิงฝาด้านตะวันออก ผินหน้าไปทาง 
ตะวันตกห้อมล้อมพระผู้มีพระภาค. 

ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาโปรดอุบาสก อุบาสิกา ชาวตำบลบ้านปาฏลิ 
ดังต่อไปนี้:- 

โทษแห่งศีลวิบัติ ๕ ประการ 

[๖๘] ดูกรคหบดีทั้งหลาย โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลมี ๕ ประการ เหล่านี้๕ ประการ 
เป็นไฉน ดูกรคหบดีทั้งหลาย คนทุศีล ผู้มีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 
ใหญ่หลวง เพราะเหตุแห่งความประมาท นี้เป็นโทษซ้อที่ ๑ แห่งศีลวิบัติ ของคนทุศีล. 

ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง โทษข้ออื่นยังมีอีก ชื่อเสียงอันลามกของคนทุศีล ผู้มีศีล 
วิบัติย่อมเฟิองฟ้งไป นี้เป็นโทษข้อที่ ๒ แห่งศีลวิบัติ ของคนทุศีล. 

ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง โทษข้ออื่นยังมีอีก คนทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ เข้าไปหาบริษัท 
ใดๆ เช่น ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมฌบริษัทย่อมเป็นผู้ครั่นคร้าม ขวยเขิน 
เข้าไปหาบริษัทนั้นๆ นี้เป็นโทษข้อที่ ๓ แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 71 

ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง โทษข้ออื่นยังมีอีก คนทุศีล ผู้มีศีล ; วิบัติ ย่อมเป็นผู้หลง 
ทำกาละ นี้เป็นโทษข้อที่ ๔ แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล. 

ดูกรคหบดี อนึ่ง โทษข้ออื่นย้งมีอีก คนทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ เบื้องหน้าแต่แตกกาย 
ตายไป ย่อมเข้าถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เป็นโทษซ้อที่ ๕ แห่งศีลวิบัติ ของคน 
ทุศีล. 

ดูกรคหบดีทั้งหลาย โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล มี ๕ ประการนี้แล. 

อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ๕ ประการ 

[๖๙] ดูกรคหบดีทั้งหลาย อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลมี ๕ ประการ เหล่านี้๕ 
ประการเป็นไฉน? ดูกรคหบดีทั้งหลาย คนมีศีล ถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ ย่อมได้กองโภคทรัพย์ 
ใหญ่หลวง เพราะเหตุแห่งความไม่ประมาท นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑ แห่งศีลสมบัติ ของคนมีศีล. 

ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงส์ข้ออื่นย้งมีอีก ชื่อเสียงอันดีงามของคนมีศีล 
ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมเฟืองฟ้งไป นี้เป็นอานิสงส์ซ้อที่ ๒ แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล. 

ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงส์ข้ออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีล เข้าไปหา 
บริษัทใดๆ เช่น ขัตติยบริษัท พรหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า 
ไม่ขวยเขินเข้าไปหาบริษัทนั้นๆ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๓ แห่งศีลสมบัติ ของคนมีศีล. 

ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงส์ข้ออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมไม , หลง 
ทำกาละ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๔ แห่งศีลสมบัติ ของคนมีศีล. 

ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงส์ข้ออื่นย้งมีอีก คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีล เบื้องหน้า 
แต่แตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๕ แห่งศีลสมบัติ ของคน 
มีศีล. 

ดูกรคหบดีทั้งหลาย อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ของคนมีศีล มี ๕ ประการ นี้แล. 

[๗๐] ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง ให้อุบาสกอุบาสิกาของตำบลบ้านปาฏลิเห็นแจ้ง 
สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาจนดึกดื่นแล้วทรงส่งกลับด้วยรับสั่งว่า ดูกรคหบดี- 
ทั้งหลาย ราตรีจวนสว่างแล้ว บัดนี้พวกเธอจงร้กาลที่จะกลับเถิด อบาสกอบาสิกาชาวตำบล 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 72 

บ้านปาฏลิ รับสนองพระพุทธดำรัสว่า ทราบเกล้าฯ เช่นนั้นแล้ว พระพุทธเจ้าข้า แล้วลุกจาก 
ที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้วพากันกลับ ครั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวตำบล 
บ้านปาฏลิกลับไปไม่ทันนาน พระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าสุญญาคารแล้ว. 

เรื่องสุนึธะวัสสการะมหาอำมาตย์ 

[๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล มหาอำมาตย์แห่งมคธรัฐ ๒ ท่านชื่อ สุนีธะ ๑ วัสสการ ๑ 
กำลังจัดการสร้างพระนครณตำบลบ้านปาฏลิเพื่อป้องกันชาววัชชีพระผู้มีพระภาคทรงตื่นบรรทม 
ในเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรี ได้ทรงเล็งทิพจักษุอันบริสุทธิลวงวิสัยของมนุษย์ทอดพระเนตรเห็น 
เทวดาเป็นอันมากกำลังยึดถือที่ดินในตำบลบ้านปาฏลิ คือ ในประเทศที่ใด พวกเทวดามีศักดใหญ่ 
ยึดถือที่ดิน พวกเจ้าและราชมหาอำมาตย์ผู้มีศักดิสูงๆ ต่างก็น้อมจิตเพื่อสร้างนิเวศน์ลงในประเทศ 
ที่นั้น ในประเทศที่ใด พวกเทวดาที่มีศักดชั้นกลางยึดถือที่ดิน พวกเจ้าและราชมหาอำมาตย์ 
ที่มีศักดชั้นกลางๆ ต่างก็น้อมจิตเพื่อสร้างนิเวศน์ลงในประเทศที่นั้น ในประเทศที่ใด เทวดาที่มี 
ศักดิชนตํ่าฃึดถือที่ดิน พวกเจ้าและราชมหาอำมาตย์ชั้นตํ่าๆ ต่างก็น้อมจิตเพื่อสร้างนิเวศน์ลงใน 
ประเทศที่นั้น จึงพระผู้มีพระภาครับสั่งถามท่านพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ คนพวกไหนกำลัง 
สร้างนครลงที่ตำบลบ้านปาฏลิ? 

อ. มหาอำมาตย์แห่งมคธรัฐ ชื่อ สุนึธะ ๑ วัสสการะ ๑ กำลังสร้างนครลงที่ตำบล 
บ้านปาฏลิ เพื่อป้องกันชาววัชชี พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ดูกรอานนท์ สุนีธะ กับ วัสสการะ ๒ มหาอำมาตย์แห่งมคธรัฐกำลังสร้างนคร 
ลงในตำบลบ้านปาฏลิ เพื่อป้องกันชาววัชชีเหมือนได้ปรึกษากับพวกเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์ ฉะนั้น 
อานนท์ เมื่อเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรีนี้เราลุกขึ้น ได้เล็งทิพจักษุอันบริสุทธิลวงวิสัยของมนุษย์ 
เห็นพวกเทวดาเป็นอันมากกำลังยึดถือที่ดินในตำบลบ้านปาฏลิ คือ ในประเทศที่ใด พวกเทวดา 
มีศักดิสูงๆ ยึดถือที่ดินพวกเจ้าและราชมหาอำมาตย์ผู้มีศักดสูงๆ ต่างก็น้อมจิตเพื่อสร้างนิเวศน์ 
ลงในประเทศที่นั้น ในประเทศที่ใด เทวดามีศักดชั้นกลางๆ ยึดถือที่ดิน พวกเจ้าและราช- 
มหาอำมาตย์ผู้มีศักดชั้นกลางๆ ต่างก็น้อมจิตเพื่อสร้างนิเวศน์ลงในประเทศที่นั้น ในประเทศที่ใด 
เทวดาผู้มีศักดชั้นตํ่าๆ ยึดถือที่ดิน พวกเจ้าและราชมหาอำมาตย์ผู้มีศักดชั้นตํ่าๆ ต่างก็น้อมจิต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 73 

เพื่อสร้างนิเวศน์ลงในประเทศที่นั้น อานนท์ ตลอดสถานที่อันเป็นย่านชุมนุมแห , งอารยชน และ 
เป็นทางค้าขาย พระนครนี้ จักเป็นพระนครชั้นเอก เป็นทำเลค้าขาย ชื่อปาฏลิบุตร แลเมือง 
ปาฏลิบุตร จักบังเกิดอันตราย ๓ ประการ คือ บังเกิดแต่ไฟ ๑ บังเกิดแต่นี้า ๑ บังเกิดแต่ภายใน 
คือ แตกสามัคคีกัน ๑. 

[๗๒] ครั้งนั้น ท่านสุนึธะมหาอำมาตย์และท่านวัสสการะมหาอำมาตย์แห่งมคธรัฐ พา 
กันเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นแล้วได้ทูลปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัย 
พอให้เป็นที่บันเทิงเป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูล 
อาราธนาพระผู้มีพระภาคว่า ขอท่านพระโคดม พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จงทรงพระกรุณาโปรดรับ 
ภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อเจริญกุศลและปติปราโมทย์ในวันนี้ด้วยเถิด พระ 
พุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้นสุนึธะมหาอำมาตย์และวัสสการะ 
มหาอำมาตย์ ทราบพระอาการที่ทรงรับอาราธนาแล้ว ลุกจากที่นึ่งกลับไป ครั้นตกแต่งของเคี้ยว 
ของฉันอันประณีตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่มากราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว ท่าน 
พระโคดม ภัตตาหารเสร็จแล้ว. 

ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวรเสด็จพระ 
พุทธดำเนินไปทางสถานที่อังคาส ของสองมหาอำมาตย์แห่งมคธรัฐ ครั้นถึงแล้วประทับนึ่งเหนือ 
พระพุทธอาสน์ที่เขาชัดถวาย พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ครั้นสองมหาอำมาตย์อังคาสภิกษุสงฆ์มี 
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนียโภชนึยาหารอันประณีต ด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาค 
เสวยเสร็จแล้วทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาตร ห้ามภัตรแล้ว ได้นึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่สองมหาอำมาตย์นั้นด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าดังนี้:- 
คาถาอนุโมทนา 

[๗๓] บัณฑิตชาติอยู่ในประเทศใด เลี้ยงดูท่านผู้มีศีล ผู้ 
สำรวม ประพฤติพรหมจรรย์ในประเทศ และได้อุทิศ 
ทักษิณาแก่เหล่าเทพดาผู้สถิตในสถานที่นั้นเทพดาเหล่านั้น 
อันบัณฑิตชาติบชาแล้ว ย่อมบชาตอบ อันบัณฑิตชาติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 74 

นับถือแล้วย่อมนับถือตอบ ซึ่งบัณฑิตชาตินั้น แต่นั้น ย่อม 

อนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้น ดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิด 

แต่อก ฉะนั้น คนที่เทพดาอนุเคราะห์แล้ว ย่อมพบเห็น 

แต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ. 

[๗๔] ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก , สองมหาอำมาตย์ ด้วยพระคาถา 
เหล่านี้แล้ว ทรงลุกจากพระพุทธอาสน์เสด็จกลับ จึงสองมหาอำมาตย์ตามส่งเสด็จพระผู้มี 
พระภาค ไปทางเบื้องพระปฤษฎางค์ด้วยความประสงค์ว่า วันนี้พระสมณโคดมจักเสด็จออกทาง 
ประตูด้านใด ประตูด้านนั้นจักมีนามว่า "ประตูพระโคดม" จักเสด็จข้ามแม่นั้าคงคาโดยท่าใด 
ท่านั้นชักมีนามว่า "ท่าพระโคดม" ต่อมาประตูที่พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินผ่านไปนั้น 
ได้ปรากฏนามว่า "ประตูพระโคดม." 

ครั้งนั้น ผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางแม่นั้าคงคา ก็เวลานั้น แม่นั้าคงคา 
กำลังเปียม นั้นสมอตลิ่ง พอกาดื่มกินได้ คนทั้งหลายใคร่จะไปจากส่งนี้สู่ส่งโน้น ต่างก็หาเรือ 
ต่างก็หาแพ ต่างก็ผูกแพลูกบวบ พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นคนเหล่านั้นต่างก็พากันหา 
เรือ หาแพ ผูกแพลูกบวบ ประสงค์จะข้ามจากส่งโน้น จึงได้ทรงอันตรธาน ณ ส่งนี้แห่งแม่ 
นั้าคงคา ไปปรากฏ ณ ส่งโน้นพร้อมกับภิกษุสงฆ์ ดุจบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้ หรือคู้แขนที่ 
เหยียด ฉะนัน. 

ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความข้อนี้แล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้น 
ชนเหล่าใดจะข้ามแม่นี้าที่ห้วงลึก ชนเหล่านั้นต้องสร้าง 
สะพานแล้วสละสระน้อยเสีย จึงข้ามสถานอันลุ่มเต็มด้วย 
นั้าได้ ส่วนคนที่จะข้ามแม่นั้าน้อยนี้ ก็ผูกแพข้ามไปได้ 
แต่พวกคนมีป้ญญา เว้นแพเสียก็ข้ามได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 75 
ทรงแสดงจตุราริยสัจ 

[๗๕] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินเข้าไปทางตำบลบ้านโกฏิ ทราบว่า 
พระองค์ประทับอยู่ที่ตำบลบ้านโกฏินั้น 

ณ ที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งพระภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราและพวก 
เธอเร่ร่อนท่องเที่ยวไป ตลอดกาลนานอย่างนี้เพราะไม , ได้ตรัสรู้ ไม , ได้แทงตลอดอริยสัจ ๔ 
อริยสัจ ๔ อะไรบ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราและพวกเธอเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้ 
เพราะไม , ได้ตรัสรู้ ไม , ได้แทงตลอดทุกขอริยสัจ ....ทุกขสมุทยอริยสัจ ....ทุกขนิโรธอริยสัจ .... 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธ 
อริยสัจ ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น อันเราและพวกเธอได้ตรัสรู้แล้ว ได้แทงตลอด 
แล้ว ตัดตัณหาในภพได้ขาดแล้ว ตัณหาที่จะนำไปเกิดก็สิ้นแล้ว บัดนี้ไม่มีการเกิดอีกต่อไป. 

นิคมคาถา 

[๗๖] เพราะไม , เห็นอริยสัจ ๔ ตามเป็นจริง จึงต้องท่องเที่ยว 
ไปในชาตินั้นๆ ตลอดเวลานาน อริยสัจเหล่านั้นนั่น เรา 
และพวกเธอได้เห็นแล้ว ตัณหาที่จะนำไปเกิดเราและพวก 
เธอได้ถอนขึ้นแล้ว รากแห่งทุกข์ เราและพวกเธอก็ได้ 
ตัดขาดแล้ว บัดนี้ไม่มีการเกิดอีก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 76 

เรื่องเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี 

[๗๗] นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จมาโดยลำดับถึง 
ตำบลบ้านโกฏิแล้ว จึงให้ชัดยวดยานที่งามๆ แล้วขึ้นสู่ยวดยานที่งามๆ มียวดยานที่งามๆ ออก 
ไปจากพระนครเวสาลี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค ไปด้วยยวดยานตลอดพื้นที่ที่ยวดยานจะไปได้ 
แล้วลงจากยวดยานเดินด้วยเท้าเข้าไปถึงพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้นั่งอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นางเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วย 
ธรรมีกถา ครั้นนางอัมพปาลีคณิกา อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ 
ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วย 
พระสงฆ์ ทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของหม่อมฉันเพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทย์ใน 
วันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้นนางทราบพระอาการที่ทรงรับอาราธนา 
แล้ว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้วกลับไป. 

พวกเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี ได้ทรงสดับข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จมาโดยลำดับ 
ถึงตำบลบ้านโกฏิแล้ว จึงพากันชัดยวดยานที่งามๆ เสด็จขึ้นสู่ยวดยานที่งามๆ มียวดยานที่งามๆ 
ออกไปจากพระนครเวสาลี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค เจ้าลิจฉวีบางพวกเขียว คือ มีพระฉวีเขียว 
ทรงวัตถาลังการเขียว บางพวกเหลือง คือ มีพระฉวีเหลือง ทรงวัตถาลังการเหลือง บางพวกแดง 
คือ มีพระฉวีแดง ทรงวัตถาลังการแดง บางพวกขาว คือ มีพระฉวีขาว ทรงวัตถาลังการขาว 

ขณะนั้น นางอัมพปาลีคณิกา ทำให้งอนรถกระทบงอนรถ แอกกระทบแอก ล้อกระทบ 
ล้อ เพลากระทบเพลา ของเจ้าลิจฉวีหนุ่มๆ จึงเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นได้ตรัสถามนางว่า แม่อัมพปาลี 
เหตุไฉนเธอจึงได้ทำให้งอนรถกระทบงอนรถ แอกกระทบแอก ล้อกระทบล้อ เพลากระทบเพลา 
ของเจ้าลิจฉวีหนุ่มๆ ของพวกเราเล่า? 

อัม. จริงอย่างนั้น พ , ะยะค่ะ เพราะหม่อมฉันได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
เพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้. 

ลิจ. แม่อัมพปาลี เธอจงให้ภัตตาหารมื้อนั้แก่พวกฉัน ด้วยราคาแสนกษาปณ์เถิด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 77 

อัม. แม้ว่าฝ่าพระบาท จึงพึงประทาน พระนครเวสาลีพร้อมทั้งชนบทแก่หม่อมฉัน 
หม่อมฉันก็ถวายภัตตาหารมื้อนั้นไม , ได้ พ , ะยะค่ะ. 

จึงเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นได้ทรงดีดพระองคุลีตรัสว่า ท่านทั้งหลาย พวกเราแพ้แม่อัมพปาลี 
แล้ว ท่านทั้งหลาย พวกเราแพ้แม่อัมพปาลีแล้ว จึงพากันเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค. พระผู้มี 
พระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นกำลังเสด็จมาแต่ไกล ครั้นแล้วรับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดไม , เคยเห็นเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์ก็จงแลลูพวกเจ้าลิจฉวี 
พิจารณาดู เทียบเคียงดู พวกเจ้าลิจฉวีกับพวกเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์เถิด จึงเจ้าถิจฉวีเหล่านั้นได้ 
เสด็จไปด้วยยวดยาน ตลอดพื้นที่ที่ยวดยานจะไปได้ แล้วเสด็จลงจากยวดยานทรงดำเนินด้วย 
พระบาท เข้าไปถึงพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทับนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้าง 
หนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เจ้าถิจฉวีเหล่านั้น ทรงเห็นแจ้งสมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วย 
ธรรมีกถา จึงเจ้าถิจฉวีเหล่านั้น อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งสมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
ด้วยธรรมีกถาแล้ว ได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคว่า ขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรง 
พระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของพวกข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศล และปติปราโมทย์ ใน 
วันพรุ่งนี้ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรถิจฉวีทั้งหลาย อาตมารับนิมนต์ฉันภัตตาหารของนาง 
อัมพปาลีคณิกาเพื่อเจริญบุญกุศล และปติปราโมทย์ ในวันพรุ่งนี้แล้ว. 

เจ้าถิจฉวีเหล่านั้นทรงดีดองคุลีแล้วตรัสในท้นใดนั้นว่า ท่านทั้งหลาย พวกเราแพ้นาง 
อัมพปาลีคณิกาแล้ว ท่านทั้งหลาย พวกเราแพ้นางอัมพปาลีคณิกาแล้ว และได้ทรงเพลิดเพลิน 
ยินดีตามภาษิตของพระผู้มีพระภาค เสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทรงท่า 
ประทักษิณ แล้วเสด็จกลับ. 

นางอัมพปาลี ถวายอัมพปาลีวัน 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ตำบลบ้านโกฏิตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จพระ 
พุทธดำเนินไปทางเมืองนาทิกา ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ที่พระดำหนักดึก เขตเมืองนาทิกานั้น. 

ส่วนนางอัมพปาลีคณิกา สั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีต ในสวนของตนโดย 
ผ่านราตรีนั้น แล้วให้คนไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 
ภัตตาหารเสร็จแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 78 

ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวรเสด็จ 
พระพุทธดำเนินไปสู่สถานที่อังคาสของนางอัมพปาลีคณิกา ครั้นถึงแล้ว ประทับนั่งเหนือพระพุทธ- 
อาสน์ที่เขาจัดถวาย พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จึงนางอัมพปาลีคณิกา อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า 
เป็นประมุข ด้วยขาทนึยโภชนึยาหารอันประณีตด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ 
แล้ว ทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาตร ห้ามภัตรแล้ว ได้'นั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง นางได้ 
กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า หม่อมฉันขอถวายสวนอัมพปาลีวันนี้แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า 
เป็นประมุข พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับเป็นสังฆารามแล้ว ครั้นแล้วพระองค์ทรง 
ชี้แจงให้นางอัมพปาลีเห็นแจ้งสมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา เสร็จลุกจากพระพุทธอาสน์ 
แล้ว เสด็จพระพุทธดำเนินไปทางป่ามหาวัน ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่า 
มหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น. 

เรื่องเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี จบ. 

ลิจฉวีภาณวาร จบ. 


เรื่องสีหะเสนาบดี 
ดำริเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค 

[๗๘] ก็โดยสมัยนั้นแล เจ้าลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง มีคนรู้จัก นั่งประชุมพร้อมกัน 
ณ ท้องพระโรง ต่างพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยอเนก 
ปริยาย และเวลานั้น สึหะเสนาบดีสาวกของนิครนถ์ นั่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วย จึงคิดว่า 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจักเป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า โดยไม่ต้องสงสัยเลย คงเป็น 
ความจริง เจ้าลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง มีคนรู้จักเหล่านี้จึงได้นั่งประชุมพร้อมกัน ณ ท้องพระโรง 
ต่างพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณโดยอเนกปริยาย ล้ากระไร 
เราพึงเข้าไปเฝืาพระผมพระภาคอรหันตสัมมาสัมพทธเจ้าพระองค์นั้น แล้วจึงได้เข้าไปหานิครนถ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 79 

นาฏบุตรถึงสำนัก ครั้นแล้วให้นิครนถ์นาฏบุตร นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งและได้แจ้งความ 
ประสงค์นี้แก่นิครนถ์นาฏบุตรว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากจะไปเฝ็าพระสมณโคดม. 

อกิริยวาทกถา 

นิครนถ์นาฏบุตรพูดค้านว่า ท่านสีหะ ก็ท่านเป็นคนกล่าวการทำ ไฉนจึงชักไปเฝ็า 
พระสมณโคดมผู้เป็นคนกล่าวการไม่ทำเล่า เพราะพระสมณโคดมเป็นผู้กล่าวการไม่ทำ ทรงแสดง 
ธรรมเพื่อการไม่ทำ และทรงแนะนำสาวกตามแนวนั้น. 

ขณะนั้น ความตระเตรียมในอันจะไปเฝ็าพระผมพระภาคของสึหะเสนาบดีได้เลิกล้มไป. 

แมครงทสอง.... 

แม้ครั้งที่สาม เจ้าลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง มีคนรู้จักได้นั่งประชุมพร้อมกัน ณ ท้อง 
พระโรง ต่างพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยอเนกปริยาย 
ท่านสึหะเสนาบดีก็ได้คิดเป็นครั้งที่สามว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น จักเป็นพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม่ต้องสงสัยเลย คงเป็นความจริง เจ้าลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง มีคน 
รู้จักเหล่านี้จึงได้มานั่งประชุมพร้อมกัน ณ ท้องพระโรง ต่างพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณพระสังฆคุณ โดยอเนกปริยายก็พวกนิครนถ์เราจะบอกหรือไม่บอกจักทำอะไร 
แก่เรา ผิฉะนั้น เราจะไม่บอกพวกนิครนถ์ไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์นั้นเลยทีเดียว จึงเวลาบ่าย สึหะเสนาบดีออกจากพระนครเวสาลีพร้อมด้วยรถ ๕๐๐ คัน 
ไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคไปด้วยยวดยานตลอดพื้นที่ที่ยวดยานจะผ่านไปได้แล้วลงจากยวดยานเดิน 
เข้าไปถึงพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง สีหะเสนาบดี 
นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า 

พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าทราบมาว่า พระสมณโคดมกล่าวการไม่ทำ ทรงแสดง 
ธรรมเพื่อการไม่ทำ และทรงแนะนำสาวกตามแนวนั้น บุคคลจำพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า พระ 
สมฌโคดมกล่าวการไม , ทำ ทรงแสดงธรรมเพื่อการไม่ทำ และทรงแนะนำสาวกตามแนวนั้น 
ดังนี้นั้น ได้กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว ไม่กล่าวตู , พระผู้มีพระภาคด้วยคำอันไม , เป็นจริง 
กล่าวอ้างเหตุสมควรแก , เหตุ และถ้อยคำที่สมควรพูดบางอย่างที่มีเหตุผล จะไม่มาถึงฐานะที่ 
ริญญชนจะพึงติเตียนท้างหรือ เพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์จะกล่าวตู , พระผู้มีพระภาคเลย 
พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 80 
พระพุทธดำรัสตอบ 

[๗๙] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มีอยู่จริง สีหะ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะ- 
โคดมกล่าวการไม , ทำ แสดงธรรมเพื่อการไม , ทำ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่า 
กล่าวถูก. 

มีอยู่จริง สึหะ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดม กล่าวการทำแสดงธรรมเพื่อ 
การทำ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก. 

มีอยู่จริง สึหะ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมกล่าวความขาดสูญ แสดง 
ธรรมเพื่อความขาดสูญ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

มีอยู่จริง สึหะ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างรังเกียจ แสดงธรรมเพื่อ 
ความรังเกียจ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

มีอยู่จริง สึหะ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างกำจัด แสดงธรรมเพื่อความ 
กำจัด และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

มีอยู่จริง สีหะ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างเผาผลาญ แสดงธรรมเพื่อ 
ความเผาผลาญ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

มีอยู่จริง สึหะ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมไม่ผุดเกิด แสดงธรรมเพื่อ 
ความไม่ผุดเกิด และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก. 

มีอยู่จริง สึหะ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมกล่าวเป็นผู้เบาใจ แสดงธรรม 
เพื่อความเบาใจ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

ดูกรสึหะ ก็เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมกล่าวการไม , ทำ แสดงธรรมเพื่อการ 
ไม่ทำ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกนั้นเป็นอย่างไร ดูกรสึหะ เพราะ 
เรากล่าวการไม่ทำกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรากล่าวการไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่าง 
นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมกล่าวการไม , ทำ แสดงธรรมเพื่อการไม , ทำ และ 
แนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมฌโคดมกล่าวการทำแสดงธรรมเพื่อ 
การทำ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถกนั้น เป็นอย่างไร ดกรสึหะ เพราะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 81 

เพราะเรากล่าวการทำกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เรากล่าวการทำสิ่งที่เป็นอกุศลหลายอย่าง 
นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมกล่าวการทำ แสดงธรรมเพื่อการทำ และแนะนำ 
สาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมกล่าวความขาดสูญ แสดงธรรม 
เพื่อความขาดสูญ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกนั้น เป็นอย่างไร ดูกรสีหะ 
เพราะเรากล่าวความขาดสูญแห่งราคะ โทสะ โมหะ เรากล่าวความขาดสูญแห่งสถานะที่เป็น 
บาปอกุศลหลายอย่าง นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมกล่าวความขาดสุญแสดง 

III II1111 

ธรรมเพอความขาดสูญ และแนะนำสาวกตามแนวนัน ดังนี ชอว่ากล่าวถูก. 

ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างรังเกียจ แสดงธรรมเพื่อ 
ความรังเกียจและแนะนำสาวกตามแนวนั้นดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกนั้นเป็นอย่างไรดูกรสีหะ 
เพราะเรารังเกียจกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรารังเกียจความถึงพร้อมแห่งสถานะที่เป็นบาป 
อกุศลหลายอย่าง นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างรังเกียจ แสดงธรรม 
เพื่อความรังเกียจและแนะนำสาวกตามแนวนั้นดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างกำจัด แสดงธรรมเพื่อความ 
กำจัด และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกนั้น เป็นอย่างไร ดูกรสีหะ เพราะ 
เราแสดงธรรมเพื่อกำจัด ราคะ โทสะ โมหะ แสดงธรรมเพื่อกำจัดสถานะที่เป็นบาปอกุศล 
หลายอย่าง นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณโคดมช่างกำจัด แสดงธรรมเพื่อความกำจัด 
และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างเผาผลาญ แสดงธรรม 
เพื่อความเผาผลาญ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกนั้น เป็นอย่างไร 
ดูกรสีหะเพราะเรากล่าวธรรมที่เป็นบาปอกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ว่าเป็นธรรม 
ควรเผาผลาญ ธรรมที่เป็นบาปอกุศล ซึ่งควรเผาผลาญ อันผู้ใดละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว 
ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำไม , ให้มีในภายหลัง มีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา เรากล่าว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 82 

ผู้นั้นว่า เป็นคนช่างเผาผลาญ ดูกรสีหะ ธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญตถาคตละได้แล้ว 
ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เหมือนตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มีในภายหลัง มีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็น 
ธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างเผาผลาญ แสดงธรรมเพื่อความ 
เผาผลาญ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมฌโคดมไม , ผุดเกิด แสดงธรรมเพื่อ 
ความไม่ผุดเกิด และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกนั้น เป็นอย่างไร ดูกรสีหะ 
เพราะการนอนในครรภ์ต่อไป การเกิดในภพใหม่ อันผู้ใดละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็น 
เหมือนตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มีในภายหลัง มีอันไม , เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา เรากล่าวผู้นั้นว่า 
เป็นคนไม่ผุดเกิด ดูกรสีหะ การนอนในครรภ์ต่อไป การเกิดในภพใหม่ ตถาคตละได้แล้ว 
ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มีในภายหลัง มีอันไม่เกิดอีกต่อไป 
เป็นธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมไม , ผุดเกิด แสดงธรรมเพื่อความ 
ไม่ผุดเกิด และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมเป็นผู้เบาใจ แสดงธรรม 
เพื่อความเบาใจ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูกนั้น เป็นอย่างไร ดูกรสีหะ 
เพราะเราเบาใจ ด้วยธรรมที่ให้เกิดความโล่งใจอย่างสูงและแสดงธรรมเพื่อความเบาใจ และ 
แนะนำสาวกตามแนวนั้น นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมฌโคดมเป็นผู้เบาใจ แสดงธรรม 
เพื่อความเบาใจ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก. 

แสดงตนเป็นอุบาสก 

[๘๐] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านสึหะเสนาบดี ได้กราบทูลคำนี้แด่ 
พระผู้มีพระภาคว่า ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้า 
พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของ 
ที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ 
ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์โปรด 
ทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป. 

ภ. ดูกรสีหะ เธอจงทำการที่ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วทำ เพราะการใคร่ครวญเสียก่อน 
แล้วทำ เป็นความดีสำหรับคนมีชื่อเสียงเช่นเธอ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 83 

สี. พระพุทธเจ้าข้า โดยพระพุทธดำรัสแม้นี้ข้าพระพุทธเจ้ายินดี พอใจยิ่งกว่าคาด 
หมายไว้ เพราะพระองค์ตรัสอย่างนี้กะข้าพระพุทธเจ้าว่า ดูกรสึหะ เธอจงทำการที่ใคร่ครวญ 
เสียก่อนแล้วทำ เพราะการใคร่ครวญเสียก่อนแล้วทำเป็นความดีสำหรับคนมีชื่อเสียงเช่นเธอ 
ความจริง พวกอัญญเดียรถีย์ได้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวก พึงยกธงเที่ยวประกาศทั่วพระนครเวสาลี 
ว่า สีหะเสนาบดีเข้าถึงความเป็นสาวกของพวกเราแล้ว แต่ส่วนพระองค์สิ มาตรัสอย่างนี้ 
กะข้าพระพุทธเจ้าว่า ดูกรสีหะ เธอจงทำการที่ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วทำ เพราะการใคร่ครวญ 
เสียก่อนแล้วทำ เป็นความดีสำหรับคนมีชื่อเสียงเช่นเธอ ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค 
พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ แม้ครั้งที่สอง ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่า 
เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป พระพุทธเจ้า. 

ภ. นานนักแล สีหะ ตระกูลของเธอได้เป็นสถานที่รับรองพวกนิครนถ์มา ด้วยเหตุนั้น 
เธอพึงสำคัญเห็นบิณฑบาตว่าเป็นของควรให้นิครนถ์เหล่านั้นผู้เข้าไปถึงแล้ว. 

สี. โดยพระพุทธดำรัสแม้นี้ข้าพระพุทธเจ้ายินดีพอใจยิ่งกว่าคาดหมายไว้ เพราะ 
พระองค์ตรัสอย่างนี้กะข้าพระพุทธเจ้าว่า นานนักแล สีหะ ตระกูลของเธอได้เป็นสถานที่รับรอง 
พวกนิครนถ์มา ด้วยเหตุนั้น เธอพึงสำคัญบิณฑบาตว่าเป็นของควรให้นิครนถ์เหล่านั้นผู้เข้าไปถึง 
แล้ว ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบว่า พระสมณะโคดมรับสั่งอย่างนี้ว่า ควรให้ทานแก่เราผู้เดียว 
ไม่ควรให้ทานแก , คนพวกอื่น ควรให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้น ไม่ควรให้ทานแก่สาวกของ 
ศาสดาอื่น เพราะทานที่ให้แก่เราเท่านั้น มีผลมาก ทานที่ให้แก่คนพวกอื่นไม่มีผลมาก ทาน 
ที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้น มีผลมาก ทานที่ให้แก่สาวกของศาสดาอื่นไม่มีผลมาก แต่ส่วน 
พระองค์ทรงชักชวนข้าพระพุทธเจ้า ในการให้แม้ในพวกนิครนถ์ แต่ข้าพระพุทธเจ้าจักรู้กาลใน 
ข้อนี้เอง ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ แม้ 
ครั้งที่สาม ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิม 
แต่วันนี้เป็นต้นไป พระพุทธเจ้าข้า. 

สึหเสนาบดีได้ธรรมจักษุ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่สีหะเสนาบดี คือ ทรงประกาศ 
ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 84 

อานิสงส์ในความออกจากกาม เมื่อพระองค์ทรงทราบว่า สีหะเสนาบดีมีจิตคล่อง มีจิตอ่อน 
มีชิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว จึงได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่ 
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินได้เกิดแก่สึหะเสนาบดี ณ สถานที่นั่งนั้นแลว่า 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา ดุจผ้าที่สะอาด 
ปราศจากมลทินควรรับนั้าย้อมเป็นอย่างดี ฉะนั้น. 

ครั้นสีหะเสนาบดีเห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว หยั่งลงสู่ธรรม 
แล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ 
ต้องเชื่อผู้อื่น ในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ขอพระผู้มีพระภาค 
พร้อมกับภิกษุสงฆ์ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศล 
และปติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดย 
ดุษณีภาพ ครั้นสีหะเสนาบดีทราบอาการที่ทรงรับอาราธนาของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ลุกจากที่นั่ง 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณกลับไป ต่อมาสึหะเสนาบดีใช้มหาดเล็กผู้หนึ่งว่า 
พนาย เจ้าจงไปหาซือเนือสดที่เขาขาย แล้วสั่งให้ตกแต่งขาทนียโภชนียาหาร อันประณีตโดย 
ผ่านราตรีนั้นแล้ว ให้มหาดเล็กไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้า 
ภัตตาหารเสร็จแล้ว. 

ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดำเนิน 
ไปทางนิเวศน์ของสึหะเสนาบดี ครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่เขาจัดถวาย พร้อมกับ 
ภิกษุสงฆ์. 

ก็โดยสมัยนั้นแล พวกนิครนถ์เป็นอันมาก พากันประคองแขน ครํ่าครวญไปตามถนน 
หนทางสี่แยก สามแยกทั่วทุกสายในพระนครเวสาลีว่า วันนี้สีหะเสนาบดีล้มสัตว์ของเลี้ยงตัว 
ล้วนๆ ทำอาหารถวายพระสมณะโคดม พระสมณะโคดมทรงทราบอยู่ยังเสวยเนื้อนั้นซึ่งเขาทำ 
เฉพาะเจาะจงตน ขณะนั้น มหาดเล็กผู้หนึ่งเข้าไปเฝ็าสีหะเสนาบดีทูลกระซิบว่า ขอเดชะ 
ฝ่าพระบาทพึงทราบว่านิครนถ์มากมายเหล่านั้น พากันประคองแขนครํ่าครวญไปตามถนนหนทาง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 85 

สี่แยกสามแยกทั่วทุกสายในพระนครเวสาลีว่า วันนี้สีหะเสนาบดี ล้มสัตว์ของเลี้ยงตัวอ้วนๆ 
ทำอาหารถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมทรงทราบอยู่ ยังเสวยเนื้อนั้น ซึ่งเขาทำเฉพาะ 
เจาะจงตน. 

สึหะเสนาบดีตอบว่า ช่างเถิดเจ้า ท่านเหล่านั้นมุ่งติเตียนพระพุทธเจ้ามุ่งติเตียนพระธรรม 
มุ่งติเตียนพระสงฆ์มานานแล้ว แต่ก็กล่าวตู , พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นด้วยถ้อยคำอันไม่มี เปล่า 
เท็จ ไม , จริง ยังไม , หนำใจ ส่วนพวกเราไม่ตั้งใจปลงสัตว์จากชีวิต แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเลย. 

ครั้งนั้น สึหะเสนาบดีอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนียโภชนียาหาร 
อันประณีตด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ ทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาตร 
ห้ามภัตรแล้ว ทั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สีหะเสนาบดีผู้ทั่ง 
เฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ทรงลุก 
จากที่ประทับเสด็จกลับไป. 

เรื่องสึหะเสนาบดี จบ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อที่ทำเฉพาะ 

ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิด 
นั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรู้อยู่ไม , พึงฉันเนื้อที่เขาทำจำเพาะ 
รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ปลา เนื้อ ที่บริสุทธิ” ,, โดยส่วนสาม คือ ไม , ได้เห็น 
ไม , ได้ยิน ไม , ได้รังเกียจ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามภัตตาหารบางชนิด 

[๘๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระนครเวสาลีมีภิกษาหารมาก มีข้าวกล้างอกงาม บิณฑบาต 
ก็ง่าย ภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาตรแสวงหาก็ทำได้ง่าย ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค 
ประทับหลีกเร้นอย่ในที่สงัด ทรงปริวิตกนี้ว่า ภัตตาหารที่เราอนฌาตแก , ภิกษทั้งหลาย เมื่อคราว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 86 

อัตคัดอาหาร มีข้าวกล้าน้อย บิณฑบาตได้ฝืดเคือง คืออาหารที่เก็บไว้ภายในที่อยู่ ๑ อาหารที่ 
หุงต้มภายในที่อยู่ ๑ อาหารที่หุงต้มเอง ๑ อาหารที่จับต้องแล้วรับประเคนใหม่ ๑ อาหารที่ทายก 
นำมาจากที่นิมนต์นั้น ๑ อาหารที่รับประเคนฉันในปุเรภัต ๑ อาหารที่เกิดในป่าและเกิดในสระบัว ๑ 
ภัตตาหารเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยู่ทุกวันนี้หรือหนอ. 

ครั้นเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ประทับพักเร้น แล้วรับสั่งถามท่าน 
พระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ ภัตตาหารที่เราอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคราวอัตคัดอาหาร 
มีข้าวกล้าน้อย บิณฑบาตไต้ฝืดเคือง คืออาหารที่เก็บไว้ภายในที่อยู่ ๑ อาหารที่หุงต้มภายในที่อยู่ ๑ 
อาหารที่หุงต้มเอง ๑ อาหารที่จับต้องแล้วรับประเคนใหม่ ๑ อาหารที่ทายกนำมาจากที่นิมนต์นั้น ๑ 
อาหารที่รับประเคนฉันในปุเรภัต ๑ อาหารที่เกิดในป่าและเกิดในสระบัว ๑ ภัตตาหารเหล่านั้น 
ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยู่ทุกวันนี้หรือ? 

ท่านพระอานนท์ทูลว่า ยังฉันอยู่ พระพุทธเจ้าข้า. 

ลำดับนั้น ผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิด 
นั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัตตาหารที่เราอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อคราวอัตคัดอาหาร มีข้าวกล้าน้อย บิณฑบาตได้ฝืดเคือง คืออาหารที่เก็บไว้ภายในที่อยู่ ๑ 
อาหารที่หุงต้มภายในที่อยู่ ๑ อาหารที่หุงต้มเอง ๑ อาหารที่ชับต้องแล้วประเคนใหม่ ๑ อาหาร 
ที่ทายกนำมาจากที่นิมนต์นั้น ๑ อาหารที่รับประเคนฉันในปุเรภัต ๑ อาหารที่เกิดในป่าและเกิด 
ในสระบัว ๑ ภัตตาหารเหล่านั้น เราห้ามจำเดิมนี้เป็นต้นไป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงฉันอาหารที่เก็บไว้ภายในที่อยู่ อาหารที่หุงต้มภายในที่อยู่ 
อาหารที่หุงต้มเอง อาหารที่ชับต้องแล้วประเคนใหม่ รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนอาหารที่ทายกนำมาจากที่นิมนต์นั้น อาหารที่รับประเคนฉันใน 
ปุเรภัต อาหารที่เกิดในป่าและเกิดในสระบัว ยังไม่เป็นเดน ภิกษุฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้ว 
ไม่พึงฉัน รูปใดฉัน พึงปรับอาบัติตามธรรม. 

พระพุทธานุญาตกับปิยภูมิ 

[๘๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนชาวชนบทบรรทุกเกลือห้าง นั้ามันห้าง ข้าวสารห้าง 
ของขบฉันห้าง ไว้ในเกวียนเป็นอันมาก แล้วตั้งวงล้อมเกวียนอยู่นอกซุ้มประตูพระอารามคอยท่า 
ว่าเมื่อใด เราทั้งหลายได้ลำดับที่จะถวาย เมื่อนั้นเราจักทำภัตตาหารถวาย ฝนตั้งเล้ามาจะตกใหญ่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 87 

จึงคนเหล่านั้นพากันเข้าไปหาท่านพระอานนท์กราบเรียนว่า ท่านพระอานนท์เจ้าข้า เกลือ นั้ามัน 
ข้าวสาร และของขบฉันเป็นอันมาก พวกข้าพเจ้าบรรทุกไว้ในเกวียนตั้งอยู่หน้าวัดนี้และฝน 
ตั้งเค้ามาจะตกใหญ่ ท่านพระอานนท์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าพึงปฏิบัติอย่างไร? จึงท่านพระอานนท์ 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จง 
สมมติวิหารที่ตั้งอยู่สุดเขตวัด ให้เป็นสถานที่เก็บของกัปปิยะ แล้วให้เก็บไว้ในสถานที่ที่สงฆ์ 
จำนงหมาย คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโล้น หรือตั้าก็ได้. 

วิธีสมมติกัปปิยภูมิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นกัปปิยภูมิ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นกัปปิยภูมิ การสมมติ 
วิหารมีชื่อนี้ให้เป็นกัปปิยภูมิ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด 

วิหารมีชื่อนี้สงฆ์สมมติให้เป็นกัปปิยภูมิแล้ว ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

สมัยต่อมา ชาวบ้านต้มข้าวต้ม หุงข้าวสวย ต้มแกง สับเนื้อ ผ่าฟิน ส่งเสียงเซ็งแซ่ 
เกรียวกราว ณ สถานที่กัปปิยภูมิ ที่สงฆ์สมมติไว้นั้นแล. 

พระผู้มีพระภาค ทรงตื่นบรรทมในเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรี ได้ทรงสดับเสียงเซ็งแซ่ 
เกรียวกราว และเสียงการ้องถ้อง ครั้นแล้วรับสั่งถามท่านพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ เสียงเซ็งแซ่ 
เกรียวกราว และเสียงการ้องถ้องนั้น อะไรกันหนอ? 

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้ชาวบ้านมาต้มข้าวต้ม หุงข้าวสวย 
ต้มแกง สับเนื้อ ผ่าฟืน ณ สถานที่กัปปิยภูมิซึ่งสมมติไว้นั้นแล เสียงเซ็งแซ่เกรียวกราว 
และเสียงการ้องถ้องนั่นคือเสียงนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 88 

พระพุทธานุญาตกัปปิยภูมิ ๓ ชนิด 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงใช้สถานที่กัปปิยภูมิ 
ซึ่งสงฆ์สมมติรูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสถานที่กัปปิยภูมิ ๓ ชนิด คือ อุสสาวนันติกา ๑ 
โคนึสาทิกา ๑ คหปติกา ๑ 

พระพุทธานุญาตกัปปิยภูมิ ๔ ชนิด 

สมัยต่อมา ท่านพระยโสชะอาพาธ ชาวบ้านนำเภสัชมาถวายท่าน ภิกษุทั้งหลายให้เก็บ 
เภสัชเหล่านั้นไว้ข้างนอก สัตว์กินเสียบ้าง ขโมยลักไปเสียบ้าง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ใช้สถานที่กัปปิยภูมิที่สงฆ์สมมติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสถานที่กัปปิยภูมิ ๔ ชนิด คือ อุสสาวนันติกา ๑ โคนิสา 
ทิกา คหปติกา ๑ สมมติกา ๑. 

เรื่องเมณฑกะคหบดี 

[๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ฌณฑกะคหบดีตั้งบ้านเรือนอยู่ในพระนครภัททิยะ ท่านมี 
อิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ ท่านสระเกล้า แล้วให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตู ท่อธารข้าว 
เปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ นางนั่งใกล้กระถางข้าวสุกขนาด 
จุนี้าหนึ่งอาฬหกใบเดียวเท่านั้น และหม้อแกงหม้อหนึ่ง เลี้ยงอาหารแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกร 
อาหารนั้นไม , หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไม , ลุกไปจากที่ บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ 
เขาลือลุงจุเงินพันหนึ่ง ลุงเดียวเท่านั้น แล้วแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกร 
เงินนั้นไม , หมดสิ้น ตลอดเวลาที่ลุงเงินยังอยู่ในมือของเขา สะใภ้มีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ 
นางนั่งใกล้กระเฌอจุข้าว ๔ ทะนานใบเดียวเท่านั้น แล้วแจกข้าวกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและ 
กรรมกร ข้าวนั้นมิไต้หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไม , ลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ 
คือเมื่อเขาไถนาด้วยไถคันเดียว มีรอยไถถึง ๗ รอย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 89 

พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชได้ทรงสดับข่าวว่า ฌณฑกะคหบดีตั้งบ้านเรือน 
อยู่ในพระนครภัททิยะแคว้นของพระองค์ เธอมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ เธอสระเกล้าแล้ว 
ให้กวาดฉางข้าว นั่งอยู่นอกประตู ท่อธารข้าวเปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพ 
เห็นปานฉะนี้คือ นางนั่งใกล้กระถางข้าวสุกขนาดจุนี้าหนึ่งอาฬหกใบเดียวเท่านั้น และหม้อแกง 
หม้อหนึ่ง เลี้ยงอาหารแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกร อาหารนั้นไม , หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยัง 
ไม , ลุกไปจากที่ บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ เขาลือถุงจุเงินพันหนึ่งถุงเดียวเท่านั้น 
แล้วแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกร เงินนั้นไม , หมดสิ้น ตลอดเวลาที่ถุงเงิน 
ยังอยู่ในมือของเขา สะใภ้มีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ นางนั่งใกล้กระเฌอจุข้าว ๔ ทะนาน 
ใบเดียวเท่านั้น แล้วแจกข้าวกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกร ข้าวนั้นมิได้หมดสิ้นตลอด 
เวลาที่นางยังไม , ลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ เมื่อเขาไถนาด้วยไถคันเดียว 
มีรอยไถถึง ๗ รอย. 

ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ได้ตรัสเรียกมหาอำมาตย์ผู้สำเร็จราชการ 
มารับสั่งว่า ข่าวว่าฌฌฑกะคหบดีตั้งบ้านเรือนอยู่ในพระนครภัททิยะแคว้นของเรา เธอมี 
อิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ เธอสระเกล้าแล้วให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตู ท่อธารข้าวเปลือก 
ตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ นางนั่งใกล้กระถางข้าวสุกขนาดจุนั้า 
หนึ่งอาฬหกใบเดียวเท่านัน และหม้อแกงใบหนึ่ง เลียงอาหารแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกร 
อาหารนั้นไม , หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไม , ลุกไปจากที่ บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ เขา 
ลือถุงจุเงินพันหนึ่งถุงเดียวเท่านั้น แล้วแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกร เงิน 
นั้นไม , หมดสิ้นตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยู่ในมือของเขา สะใภ้มีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ 
นางนั่งใกล้กระเฌอจุข้าว ๔ ทะนานใบเดียวเท่านั้น แล้วแจกข้าวกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและ 
กรรมกร ข้าวนั้นมิได้หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไม , ลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ 
คือ เมื่อเขาไถนาด้วยไถคันเดียว มีรอยไถถึง ๗ รอย พนาย เธอจงไปตูให้รู้เห็นเหมือนอย่างเรา 
ได้เห็นด้วยตนเอง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 90 

ท่านมหาอำมาตย์รับพระบรมราชโองการของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชว่า เป็น 
ดังพระราชประสงค์ พระพุทธเจ้าข้า แล้วพร้อมด้วยเสนา ๔ เหล่า เดินทางไปยังภัททิยะนคร 
บทจรไปโดยลำดับจนถึงเมืองภัททิยะ เข้าไปหาฌณฑกะคหบดี ครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กะเมณฑกะ- 
คหบดีว่า ท่านคหบดี ความจริงข้าพเจ้ามาโดยมีพระบรมราชโองการว่า พนาย ข่าวว่าฌณฑกะ- 
คหบดีตั้งบ้านเรือนอยู่ในพระนครภัททิยะแคว้นของเรา ครอบครัวของเธอมีอิทธานุภาพเห็น 
ปานฉะนี้คือ เธอสระเกล้าแล้วให้กวาดฉางข้าว นั่งอยู่นอกประตู ท่อธารข้าวเปลือกตกจากอากาศ 
เต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ นางนั่งใกล้กระถางข้าวสุกขนาดจุนี้าหนึ่งอาฬ 
หกใบเดียวเท่านั้น และหม้อแกงหม้อหนึ่ง เลี้ยงอาหารแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกร อาหารนั้น 
ไม , หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไม , ลุกไปจากที่ บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ เขาลือลุงจุเงิน 
พันหนึ่งลุงเดียวเท่านั้น แล้วแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกร เงินนั้นไม่ 
หมดสิ้นตลอดเวลาที่ลุงเงินยังอยู่ในมือของเขา สะใภ้มีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือนางนั่งใกล้ 
กระเฌอจุข้าว ๔ ทะนานใบเดียวเท่านั้น แล้วแจกข้าวกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกร 
ข้าวนั้นมิได้หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไม , ลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้คือ เมื่อ 
เขาไถนาด้วยไถคันเดียว มีรอยไถถึง ๗ รอย พนาย เธอจงไปดูให้รู้เห็นเหมือนอย่างเรา ได้เห็น 
ด้วยตนเอง ท่านคหบดี ข้าพเจ้าขอชมอิทธานุภาพของท่าน. 

จึงเมณฑกะคหบดีสระเกล้าแล้ว ให้กวาดฉางข้าว นั่งอยู่นอกประตู ท่อธารข้าวเปลือก 
ตกลงมาจากอากาศเต็มฉาง 

มหาอำมาตย์สรรเสริญว่า ท่านคหบดี อิทธานุภาพของท่าน ข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว ขอชม 
อิทธานุภาพของภรรยาท่าน 

ฌฌฑกะคหบดีสั่งภรรยาในทันใดว่า ล้าเช่นนั้น เธอจงเลี้ยงอาหารแก่เสนา ๔ เหล่า 

ขณะนั้น ภรรยาท่านฌณฑกะคหบดีได้นั่งใกล้กระถางข้าวสุกขนาดจุนั้าหนึ่งอาฬหกใบ 
เดียวเท่านั้น กับหม้อแกงหม้อหนึ่ง แล้วเลี้ยงอาหารแก , เสนา ๔ เหล่า อาหารนั้นมิได้หมดสิ้นไป 
ตลอดเวลาที่นางยังไม , ลุกไปจากที่ 

มหาอำมาตย์สรรเสริญว่า ท่านคหบดี อิทธานุภาพของภรรยาท่าน ข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว 
ขอชมอิทธานภาพของบตรท่าน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 91 

จึงฌณฑกะคหบดีสั่งบุตรว่า ถ้าเช่นนั้น พ่อจงแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่เสนา ๔ เหล่า 

ขณะนั้น บุตรของท่านฌณฑกะคหบดีถือถุงจุเงินพันหนึ่ง ถุงเดียวเท่านั้น แล้วได้แจก 
เบี้ยหวัดกลางปีแก่เสนา ๔ เหล่า เงินนั้นมิได้หมดสิ้นไป ตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยู่ในมือของเขา 

ท่านมหาอำมาตย์สรรเสริญว่า ท่านคหบดี อิทธานุภาพของบุตรท่าน ข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว 
ขอชมอิทธานุภาพของสะใภ้ท่าน 

ฌณฑกะคหบดีสั่งสะใภ้ทันทีว่า ล้าเช่นนั้น แม่จงแจกข้าวกลางปีแก่เสนา ๔ เหล่า 

ขณะนั้น สะใภ้ของเมณฑกะคหบดีได้นึ่งใกล้กระเฌอจุข้าว ๔ ทะนานใบเดียวเท่านั้น 
แล้วได้แจกข้าวกลางปีแก่เสนา ๔ เหล่า ข้าวนั้นมิได้หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม , ลุกไป 
จากที่ 

มหาอำมาตย์สรรเสริญว่า ท่านคหบดี อิทธานุภาพของสะใภ้ท่าน ข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว 
ขอชมอิทธานุภาพของทาสท่าน 

เมณ. อิทธานุภาพของทาสข้าเจ้า ท่านต้องชมที่นา ขอรับ. 

ม. ไม , ต้องละท่านคหบดี แม้อิทธานุภาพของทาสท่าน ก็เป็นอันข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว 
ครั้นเสร็จราชการนั้นแล้ว ท่านมหาอำมาตย์นั้นพร้อมด้วยเสนา ๔ เหล่า ก็เดินทางกลับพระนคร 
ราชคถุห์ เข้าเฝ็าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบทุกประการ. 

[๘๔] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครเวสาลีตามพระพุทธาภิรมย์ แล้ว 
เสด็จจาริกทางพระนครภัททิยะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๑, ๒๕๐ รูป เสด็จจาริก 
โดยลำดับ ได้เสด็จถึงพระนครภัททิยะแล้วทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ ณ ชาติยาวัน เขต 
พระนครภัททิยะนั้น. 

พระพุทธคุณ 

ฒฌฑกะคหบดีได้สดับข่าวถนัดแน่ว่า ท่านผู้เจริญ พระสมณะโคดมศากยบุตร ทรง 
ผนวชจากศากยตระกูล เสด็จโดยลำดับถึงพระนครภัททิยะ ประทับอยู่ ณ ชาติยาวัน เขตพระนคร 
ภัททิยะ ก็พระกิตติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้น ขจรไปแล้วอย่างบี้ว่า แม้เพราะ 
เหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงบรรลุวิชชา 
และจรณะ เสด็จไปดีแล้วทรงรัแจ้งโลก เป็นสารถีฟิกบรษที่ควร'ฟิก ไม่มีผ้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 92 

ของทวยเทพและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม พระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้ง 
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง แล้วทรงสอน 
หมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ ทวยเทพและมนุษย์ให้รู้ ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น 
งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์ 
บริสุทธ อนึ่ง การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้น เป็นความดี 

หลังจากนั้น ฌณฑกะคหบดีให้จัดแจงยวดยานที่งามๆ แล้วขึ้นสู่ยวดยานที่งามๆ มี 
ยวดยานที่งามๆ หลายคันแล่นออกจากพระนครภัททิยะไปเผ่าพระผู้มีพระภาค. 

พวกเดียรถีย์เป็นอันมาก ได้เห็นฌณฑกะคหบดีกำลังมาแต่ไกลเทียว ครั้นแล้วได้ 
ทักถามฌณฑกะคหบดีว่า ท่านคหบดี ท่านจะไปที่ไหน? 

เมณ. ข้าพเจ้าจะไปเผ่าพระสมณะโคดม เจ้าข้า. 

ด. คหบดี ก็ท่านเป็นกิริยวาท จะไปเผ่าสมณะโคดมผู้เป็นอกิริยวาทท่าไม เพราะ 
พระสมณะโคดมเป็นอกิริยวาท แสดงธรรมเพื่อความไม่ท่า และแนะนำสาวกตามแนวนั้น 

ลำดับนั้น ฒฌฑกะคหบดีคิดว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ชักเป็นพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้ไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้น เดียรถีย์พวกนั้จึงพากันริษยา แล้วไปด้วย 
ยวดยานตลอดภูมิภาคที่ยวดยานจะไปได้ ลงจากยวดยานแล้ว เดินเข้าไปในพุทธสำนัก ถวาย 
บังคมพระผู้มีพระภาค นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ทรงแสดงธรรมโปรด 

พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพพพิกถาแก่ฌณฑกะคหบดี ผู้นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง คือ ทรงประกาศทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศร้าหมอง 
ของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม ขณะเมื่อพระองค์ทรงทราบว่า ท่าน 
ฌฌฑกะคหบดีมีจิตคล่อง มีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว 
จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดแก่ท่านเมณฑกะ- 
คหบดี ณ สถานที่นั่งนั้นแลว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับ 
เป็นธรรมดา ดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรรับนั้าย้อมด้วยดีฉะนั้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 93 

แสดงตนเป็นอุบาสก 

ครั้นฌณฑกะคหบดีเห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว หยั่งลงสู่ธรรม 
แล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้องอาจ ไม่ต้อง 
เชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ภาษิตของพระองค์ 
แจ่มแจ้งนัก พระพุทธเจ้าข้า ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรง 
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิดบอกทาง 
แก่คนหลงทางหรือส่งประทีปในที่มืด ด้วยประสงค์ว่า คนมีจักษุชักเห็นรูปฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้า 
นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระพุทธ- 
เจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอพระองค์พร้อมกับ 
ภิกษุสงฆ์ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศลและปติ 
ปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า. พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาด้วยดุษณีภาพ 
ครั้นฌณฑกะคหบดีทราบการรับอาราธนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมทำ 
ประทักษิณกลับไป แล้วสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยผ่านราตรีนั้น แล้วให้ 
เจ้าหน้าที่ไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ภัตตาหาร 
เสร็จแล้ว. 

ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดำเนิน 
เข้าไปทางนิเวศน์ของฒฌฑกะคหบดี ครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่จัดไว้ พร้อมด้วย 
ภิกษุสงฆ์ 

ขณะนั้น ภรรยา บุตร สะใภ้ และทาส ของฌณฑกะคหบดีได้เข้าเผ่าพระผู้มีพระภาค 
ถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่เขาทั้งหลาย 
คือ ทรงประกาศทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย 
และอานิสงส์ในความออกจากกาม เมื่อพระองค์ทรงทราบว่า ชนเหล่านั้นมีจิตคล่อง มีจิตอ่อน 
มีชิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม 
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดแก , เขาทั้งหลาย ณ สถานที่นั่งนั้นแลว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 94 

ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา ดุจผ้าที่สะอาด ปราศจากมลทิน 
ควรรับนั้าย้อมด้วยดี ฉะนั้น. 

ครั้นชนเหล่านั้นเห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วหยั่งลงสู่ธรรมแล้ว 
ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยแล้ว ถึงความเป็นผู้องอาจ ไม่ต้องเชื่อ 
ผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลคำนี้แด'พระผู้มีพระภาคว่า ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้ง 
นัก พระพุทธเจ้าข้า ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงประกาศธรรม 
โดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก , คนหลงทาง 
หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยประสงค์ว่า คนมีจักษุจะเห็นรูปฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าเหล่านี้ขอถึง 
พระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายว่า เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป. 

ครั้นเมฌฑกะคหบดีอังคาสภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนียโภชนียาหาร 
อันประณีต ด้วยมือของตนจนยังพระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จ ทรงนำพระหัตถ์จากบาตรให้ห้าม 
ภัตรแล้วจึงนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลปวารณาแด่พระผู้มีพระภาคว่า ตราบใดที่ 
พระองค์ยังประทับอยู่ ณ พระนครภัททิยะ ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายภัตตาหารเป็นประจำแก่ภิกษุสงฆ์ 
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ฌณฑกะคหบดีเห็นแจ้งสมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
ด้วยธรรมีกถา แล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับไป. 

เมณฑกคหบดีอังคาสพระสงฆ์ 

[๘๕] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครภัททิยะตามพระพุทธาภิรมย์ แล้ว 
ไม , ได้ทรงลาฌณฑกะคหบดี เสด็จพระพุทธดำเนินไปทางชนบทอังคุตตราปะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 
หมู่ใหญ่ประมาณ ๑, ๒๕๐ รูป ฌณฑกะคหบดีได้ทราบข่าวแน่ชัดว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จพระ 
พุทธดำเนินไปทางชนบทอังคุตตราปะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๑, ๒๕๐ รูป จึงสั่ง 
ทาสและกรรมกรว่า พนายทั้งหลาย ถ้ากระนั้น พวกเจ้าจงบรรทุกเกลือบ้าง นี้ามันบ้าง ข้าวสาร 
บ้าง ของขบฉันบ้าง ลงในเกวียนให้มากๆ และคนเลี้ยงโค ๑, ๒๕๐ คน จงพาแม่โคนม ๑, ๒๕๐ ตัว 
มาด้วย เราจักเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยนั้านมสดอันรีดใหม่ที่มีนั้ายังอุ่นๆ ณ สถานที่ๆ เราได้พบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 95 

พระผู้มีพระภาค ครั้นเมฌฑกะคหบดีตามไปพบพระผู้มีพระภาค ณ ระหว่างทางกันดาร จึงเข้าเฝ็า 
พระผู้มีพระภาค ถวายบังคมยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลอาราธนาว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า 
เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดย 
ดุษณีภาพ ครั้นเมณฑกะคหบดี ทราบการทรงรับอาราธนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากที่นึ่ง 
ถวายบังคมทำประทักษิณกลับไป แล้วสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีต โดยผ่านราตรีนั้น 
แล้วให้คนไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ภัตตาหาร 
เสร็จแล้ว. 

ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว ลือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธ- 
ดำเนินเข้าสถานที่อังคาสของฌณฑกะคหบดี ครั้นแล้วประทับนึ่งเหนือพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดถวาย 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จึงเมณฑกะคหบดีสั่งคนเลี้ยงโค ๑, ๒๕๐ คนว่า พนายทั้งหลาย ล้าเช่นนั้น 
จงช่วยกันจับแม่โคนมคนละตัว แล้วยืนใกล้ๆ ภิกษุรูปละคนๆ เราจักเลี้ยงพระด้วยนั้านมสด 
อันรีดใหม่ที่มีนั้ายังอุ่นๆ ครั้นแล้วได้อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนีย- 
โภชนึยาหารอันประณีต และด้วยนั้านมสดอันรีดใหม่ด้วยมือของตน จนให้ห้ามภัตรแล้ว ภิกษุ 
ทั้งหลายรังเกียจ ไม่ยอมรับประเคนนั้านมสด พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
จงรับประเคนฉันเถิด. 

เมื่อฌณฑกะคหบดีอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนียโภชนึยาหาร 
อันประณีต และด้วยนั้านมสดรีดใหม่ด้วยมือของตนจนยังพระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จ ทรงนำ 
พระหัตถ์ออกจากบาตรให้ห้ามภัตรแล้ว ได้นึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฌฌฑกะคหบดีนึ่งอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลคำนี้แด'พระผู้มีพระภาคว่า มีอยู่ พระพุทธเจ้าข้า หนทาง 
กันดารอัตลัดนั้า อัตคัดอาหาร ภิกษุไม่มีเสบียงจะเดินทางไป ทำไม , ได้ง่าย ขอประทานพระ 
วโรกาส ขอพระองค์โปรดทรงอนุญาตเสบียงเดินทางแก , ภิกษุทั้งหลายด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

เมณฑกานุญาต 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ฌณฑกะคหบดีเห็นแจ้งสมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
ด้วยธรรมีกถาแล้ว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับไป หลังจากนั้นพระองค์ทรงทำธรรมีกถา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 96 

ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโครส ๕ คือ นมสด นมล้ม เปรียง เนยข้น เนยใส. 

มีอยู่ ภิกษุทั้งหลาย หนทางกันดารอัตคัดนั้า อัตคัตอาหาร ภิกษุไม , มีเสบียงจะเดินทางไป 
ทำไม , ได้ง่าย เราอนุญาตให้แสวงหาเสบียงได้ คือ ภิกษุต้องการข้าวสาร พึงแสวงหาข้าวสาร 
ต้องการถั่วเขียว พึงแสวงหาถั่วเขียว ต้องการถั่วราชมาส พึงแสวงหาถั่วราชมาส ต้องการเกลือ 
พึงแสวงหาเกลือ ต้องการนั้าอ้อย พึงแสวงหานั้าอ้อย ต้องการนั้ามัน พึงแสวงหานั้ามัน 
ต้องการเนยใส ก็พึงแสวงหาเนยใส. 

มีอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใส เขามอบเงินทองไว้ในมือกัปปิยการก 
ถั่งว่า สิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้า ขอท่านจงถวายสิ่งนั้นด้วยกัปปิยภัณฑ์นี้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็นกัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์นั้นได้ แต่เรา 
มิได้กล่าวว่า พึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆ เลย. 

เรื่องเกฌิยชฎิล 

[๘๖] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับ เสด็จถึง 
อาปฌนิคมแล้ว เกณิยชฎิลได้สดับข่าวถนัดแน่ว่า ท่านผู้เจริญ พระสมณโคดม ศากยบุตร 
ทรงผนวชจากศากยตระกูล เสด็จโดยลำดับถึงอาปฌนิคมแล้ว ก็เพราะกิตติศัพท์อันงามของท่าน 
พระโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า แบ้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรง 
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงบรรลุวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก 
เป็นสารถีแกบุรุษที่ควรแก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของทวยเทพและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบาน 
แล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม พระองค์ทรงท่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกให้แจ้งชัด 
ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง แล้วทรงถั่งสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ 
ทวยเทพและมนุษย์ให้รู้ ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรง 
ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธ อนึ่ง การเห็นพระอรหันต์ 
ทั้งหลายเห็นปานนั้นเป็นความดี. 

หลังจากนั้น เกฌิยชฎิลได้ดำริว่า เราจะให้นำอะไรไปถวายพระสมณโคดมดีหนอ จึง 
ได้ดำริต่อไปว่า บรรดาฤษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ คือ ฤษีอัฏฐกะ ฤษีวามกะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 97 

ฤษีวามเทวะ ฤษีเวสสามิตตะ ฤษียมตัคคิ ฤษีอังคีรสะ ฤษีภารทวาชะ ฤษีวาเสฏฐะ ฤษีกัสสปะ 
ฤป็ภคุ ซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์มาก่อนพวกพราหมณ์ในบัดนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์ของเก่านี้ 
ที่ท่านขับแล้วบอกว่า รวบรวมไว้แล้ว กล่าวได้ถูกต้อง บอกได้ถูกต้องตามที่กล่าวไว้บอกไว้ 
เป็นผู้เว้นฉันในราตรี งดฉันในเวลาวิกาล ฤษีเหล่านั้นได้ยินดีนี้าปานะเห็นปานนี้แม้พระสมณะ 
โคดมก็เว้นฉันในราตรี งดฉันในเวลาวิกาล ก็ควรจะยินดีนี้าปานะเห็นปานนี้ม้าง แล้วสั่งให้ 
ตกแต่งนี้าปานะเป็นอันมาก ให้คนหาบไปถึงพุทธสำนัก ครั้นถึงแล้วได้ทูลปราศรัยพอให้เป็น 
ที่บันเทิง เป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลอาราธนา 
พระผู้มีพระภาคว่า ขอท่านพระโคดมโปรดทรงรับนี้าปานะของข้าพระเจ้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เกณิยะ ถ้าเช่นนั้นจงถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ 
ไม่ยอมรับประเคน พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จงรับประเคนฉันเถิด ครั้งนั้น 
เกณิยชฎิลได้อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยนี้าปานะอันมากด้วยมือของตนจนยัง 
พระผู้มีพระภาคผู้ล้างพระหัตถ์ นำพระหัตถ์จากบาตรให้ห้ามภัตรแล้ว ได้'นึ่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง. 

พระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้เกณิยชฎิลผู้นึ่งเฝืาอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เห็นแจ้ง 
สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา. 

ครั้งนั้น เกณิยชฎิลอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง , ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
ด้วยธรรมีกถาแล้ว ได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคว่า ขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์ 
จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทย์ในวัน 
พรุ่งนี้ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนว่า เกณิยะ ภิกษุสงฆ์มีมากถึง ๑, ๒๕๐ รูป และท่านก็เลื่อมใส 
ยิ่งนักในหมู่พราหมณ์. 

เกณิยชฎิล ได้ทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเป็นคำรบที่สองว่า แม้ภิกษุสงฆ์จะมีมากถึง 
๑, ๒๕๐ รูป และข้าพระพุทธเจ้าได้เลื่อมใสยิ่งนักในหมู่พราหมณ์ก็จริง ถึงอย่างนั้น ก็ขอท่าน 
พระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของพระพุทธเจ้า เพื่อเจริญบุญ 
กุศลและปติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 98 

พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนเกฌิยะว่า ภิกษุสงฆ์มีมากถึง ๑, ๒๕๐ รูป และท่านก็เลื่อมใส 
ยิ่งนักในหมู , พราหมณ์. 

เกณิยชฎิล ก็ได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเป็นคำรบสามว่า แม้ภิกษุสงฆ์จะมีมาก 
ถึง ๑, ๒๕๐ รูป และข้าพระพุทธเจ้าได้เลื่อมใสยิ่งนักในหมู , พราหมณ์ก็จริง ถึงอย่างนั้น ก็ขอท่าน 
พระโคดมพร้อมภิกษุสงฆ์ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเจริญบุญ 
กุศลและปติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้นเกณิยชฎิลทราบอาการ รับอาราธนา 
ของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากที่นั่งกลับไป. 

พระพุทธานุญาตนั้าอัฏฐบาน 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนั้าปานะ ๘ ชนิด 
คือ นี้าปานะทำด้วยผลมะม่วง ๑ นั้าปานะทำด้วยผลหว้า ๑ นั้าปานะทำด้วยผลกล้วยมีเมล็ด ๑ 
นั้าปานะทำด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ด ๑ นั้าปานะทำด้วยผลมะทราง ๑ นั้าปานะทำด้วยผลจันทน์หรือ 
องุ่น ๑ นั้าปานะทำด้วยเง่าบัว ๑ นั้าปานะทำด้วยผลมะปรางหรือลิ้นจี่ ๑. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนั้าผลไม้ทุกชนิด เว้นนั้าต้มเมล็ดข้าวเปลือก. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนั้าใบไม้ทุกชนิด เว้นนั้าผักดอง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนั้าดอกไม้ทุกชนิด เว้นนั้าดอกมะทราง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนั้าอ้อยสด. 

ครั้งนั้น เกณิยชฎิลสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีต ณ อาศรมของตนโดยผ่าน 
ราตรีนั้น แล้วให้คนกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว ท่านพระโคดม ภัตตาหาร 
เสร็จแล้ว ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก แล้วลือบาตรจีวรเสด็จ 
พระพุทธดำเนินไปทางอาศรมของเกณิยชฎิล ครั้นถึงแล้ว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน์ที่เขา 
ชัดถวาย พร้อมทับภิกษุสงฆ์ จึงเกณิยชฎิลอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยของ 
เคี้ยว ของฉันอันประณีต ด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ นำพระหัตถ์จากบาตร 
ห้ามภัตรแล้ว ได้นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 99 

พระผู้มีพระภาค ได้ทรงอนุโมทนาเกฌิยชฎิลด้วยคาถาเหล่านี้ว่าดังนี้:- 

[๘๗] ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเป็นหัวหน้า สาริตติฉันท์ 

เป็นยอดของฉันทศาสตร์ พระมหาราชเจ้าเป็นประมุขของ 

มนุษยนิกร สมุทรสาครเป็นประธานของแม่นี้าทั้งหลาย 

ดวงจันทร์ใหญ่กว่าดวงดาวนักษัตรในอากาศ ดวงภาณุมาศ 

ใหญ่กว่าบรรดาสิ่งของที่มีแสงร้อนทั้งหลาย ฉันใด พระ- 

สงฆ์ ย่อมเป็นใหญ่สำหรับทายกผู้หวังบุญบำเพ็ญทานอยู่ 

ฉันนั้น. 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาเกณิยชฎิล ด้วยคาถาเหล่านี้แล้ว ทรงลุกจากที่ประทับ 
เสด็จกลับ. 

เตรียมการต้อนรับพระพุทธเจ้า 

[๘๘] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อาปฌนิคมตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จ 
จาริกไปทางพระนครกุสินารา พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ ๑, ๒๕๐ รูป. 

พวกมัลลกษัตริย์ชาวพระนครกุสินารา ได้ทรงทราบข่าวแน่ถนัดว่า พระผู้มีพระภาค 
กำลังเสด็จมาพระนครกุสินารา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๑, ๒๕๐ รูป มัลลกษัตริย์ 
เหล่านั้นได้ตั้งกติกาไว้ว่า ผู้ใดไม่ต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาค จะต้องถูกปรับสินไหมเป็นเงิน 
๕๐๐ กษาปณ์ สมัยนั้น โรชะมัลลกษัตริย์เป็นพระสหายของพระอานนท์ ครั้นพระผู้มีพระภาค 
เสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครกุสินาราแล้ว พวกมัลลกษัตริย์ชาวพระนครกุสินาราได้ชัดการ 
ต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้ว ครั้นโรชะมัลลกษัตริย์รับเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้ว เข้าไปหา 
ท่านพระอานนท์ถึงที่พัก ทรงอภิวาทแล้วประทับยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ท่านพระอานนท์ได้ปราศรัยกะโรชะมัลลกษัตริย์ผู้ประทับยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า 
ท่านโรชะ การรับเสด็จพระผู้มีพระภาคของท่านโอฬารแท้. 

โรชะมัลลกษัตริย์ตรัสว่า พระคุณเจ้าอานนท์ พระพุทธเจ้าก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆ์ 
ก็ดี ไม , ได้ท่าให้ข้าพเจ้าใหญ่โต พวกญาติต่างหากได้ตั้งกติกาไว้ว่า ผู้ใดไม่ต้อนรับเสด็จพระผู้มี 
พระภาค จะต้องถูกปรับสินไหมเป็นเงิน ๕๐๐ กษาปณ์ ข้าพเจ้านั้นแลได้ต้อนรับเสด็จพระผู้มี 
พระภาคเช่นนี้เพราะกลัวพวกญาติปรับสินไหม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 100 

ทันใดท่านพระอานนท์แสดงความไม่พอใจว่า ไฉน โรชะมัลลกษัตริย์จึงได้ตรัสอย่างนี้ 
แล้วเข้าไปเผ่าพระผู้มีพระภาค ถวายทังคม นั่งเผ่าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูล 
คำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า โรชะมัลลกษัตริย์ผู้นี้เป็นคนมีชื่อเสียง มีคนรู้จักมาก 
และความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ของคนที่มีผู้'รู้จักมากเช่นนี้มีอิทธิพลมากนัก ขอประทาน 
พระวโรกาส ขอพระองค์ทรงกรุณาโปรดบันดาลให้โรชะมัลลกษัตริย์เลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ด้วย 
เถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ การที่จะบันดาลให้โรชะมัลลกษัตริย์เลื่อมใสใน 
พระธรรมวินัยนี้นั้น ตถาคตทำได้ไม่ยากเลย. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปยังโรชะมัลลกษัตริย์ แล้วทรงลุกจากที่ 
ประทับเสด็จเข้าพระวิหาร ครั้นโรชะมัลลกษัตริย์ อันพระเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคถูกต้องแล้ว 
ได้เที่ยวค้นหาตามวิหาร ตามบริเวณทั่วทุกแห่ง ดุจโคแม่ลูกอ่อน แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า 
ท่านเจ้าข้า เวลานี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น ประทับอยู่ที่ไหน 
เพราะข้าพเจ้าใคร่จะเผ่าพระองค์. 

ภิกษุทั้งหลายถวายพระพรว่า ท่านโรชะ พระวิหารนั่นเขาปิดพระทวารเสียแล้ว ขอท่าน 
โปรดสงบเสียง เสด็จเข้าไปทางพระวิหารนั้น ค่อยๆ ย่องเข้าไปที่หน้ามุข ทรงกระแอมแล้ว 
ทรงเคาะพระทวารเถิด พระผู้มีพระภาคชักทรงเปิดพระทวารรับท่าน ถวายพระพร. 

โรชะมัลลกษัตริย์ได้ธรรมจักษุ 

ขณะนั้น โรชะมัลลกษัตริย์ทรงสงบเสียง เสด็จเข้าไปทางพระวิหารซึ่งปิดพระทวารเสีย 
แล้วนั้น ค่อยๆ ย่องเข้าไปที่หน้ามุข ทรงกระแอมแล้วเคาะบานพระทวาร พระผู้มีพระภาค 
ทรงเปิดพระทวารรับ จึงโรชะมัลลกษัตริย์เสด็จเข้าพระวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว 
ประทับนั่งเผ่าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่โรชะมัลลกษัตริย์ 
คือ ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศร้าหมองของกาม 
ทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม ขณะเมื่อพระองค์ทรงทราบว่า โรชะมัลลกษัตริย์ 
มีชิตคล่อง มีจิตอ่อน มีจิตปราศจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว จึงทรงประกาศ 
พระธรรมเทศนา ที่พระพทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือทกข์ สมทัย นิโรธ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 101 

มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้บังเกิดแก , โรชะมัลลกษัตริย์ ณ สถานที่ 
ประทับนั้นแลว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา 
ดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับนั้าย้อมด้วยดี ฉะนั้น โรชะมัลลกษัตริย์ได้ทรงเห็นธรรมแล้ว 
ได้ทรงบรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้ง ได้หยั่งลงสู่ธรรมแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว 
ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้องอาจไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา 
ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ขอประทานพระวโรกาส ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดรับจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ของข้าพระพุทธเจ้าผู้เดียว อย่ารับของ 
คนอื่น. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรโรชะ แม้อริยบุคคลผู้ได้เห็นธรรมแล้วด้วยญาณของ 
พระเสขะ ด้วยบัสสนะของพระเสขะเหมือนอย่างท่าน ก็คงมีความปรารภอย่างนี้ว่า โอ 
พระคุณเจ้าทั้งหลายคงกรุณารับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของพวกเรา 
เท่านั้น คงไม่รับของผู้อื่นเป็นแน่ เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจักรับปัจจัยของท่านด้วย 
ของคนอื่นด้วย. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนทั้งหลายได้จัดตั้งลำดับภัตตาหารอันประณีตไว้ที่นครกุสินารา 
ครั้นโรชะมัลลกษัตริย์ไม , ได้ลำดับที่จะถวายภัตตาหารจึงได้ทรงดำริว่า ไฉนหนอ เราพึงตรวจดู 
โรงอาหาร สิ่งใดไม่มีในโรงอาหาร เราพึงตกแต่งสิ่งนั้นถวาย ครั้นแล้วทรงตรวจลูในโรงอาหาร 
ไม่ทอดพระเนตรเห็นของ ๒ อย่าง คือผักสด ๑ ของขบฉันที่ทำด้วยแป้ง ๑ จึงเสด็จเข้าไปหา 
ท่านพระอานนท์ ครั้นแล้วได้ทูลหารือว่า ท่านพระอานนท์เจ้าข้า เมื่อข้าพเจ้าไม , ได้ลำดับที่จะ 
ถวายภัตตาหาร ณ สถานที่แห่งนี้ได้มีความดำริว่า ไฉนหนอ เราพึงตรวจดูโรงอาหาร สิ่งใด 
ไม่มีในโรงอาหาร เราพึงตกแต่งสิ่งนั้นถวาย ท่านพระอานนท์เจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นเมื่อตรวจดู 
โรงอาหาร ไม , ได้เห็นของ ๒ อย่าง คือผักสด ๑ ของขบฉันที่ท่าด้วยแป้ง ๑ หากข้าพเจ้าพึง 
ตกแต่งผักสดและของขบฉันที่ท่าด้วยแป้งถวาย พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงรับของข้าพเจ้าหรือไม่ 
เจ้าข้า? 

ท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่า ท่านโรชะ ถ้ากระนั้นอาตมาจะทูลถามพระผู้มีพระภาคดู 
แล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 102 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ ถ้าเช่นนั้นจงให้เขาตกแต่งเถิด. 

ท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่า ท่านโรชะ ถ้ากระนั้น ท่านจงตกแต่งถวาย. 

โรชะมัลลกษัตริย์จึงสั่งให้ตกแต่งผักสด และของขบเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งเป็นอันมาก 
โดยผ่านราตรีนั้นแล้ว น้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคพลางกราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงโปรด 
รับผักสด และของขบฉันที่ทำด้วยแป้ง ของข้าพระพุทธเจ้าเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรโรชะ ถ้าเช่นนั้น จงถวายภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย 
รังเกียจ ไม , รับประเคน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด. 
ขณะนั้น โรชะมัลลกษัตริย์ ทรงอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยผักสด และของ 
ขบฉันที่ทำด้วยแป้งมากมาย ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ จนยังพระผู้มีพระภาคผู้ล้างพระหัตถ์แล้ว 
ทรงนำพระหัตถ์จากบาตร ให้ห้ามภัตแล้ว ได้ประทับเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาค 
ทรงชี้แจงให้โรชะษัลลกษัตริย์ผู้นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ทรงเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ 
ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ. 

พระพุทธานุญาตผักและแป้ง 

ภายหลังพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาแล้ว ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผักสดทุกชนิด 
และของขบฉันที่ทำด้วยแป้งทุกชนิด. 

เรื่องวุฑฒบรรพชิต 

[๘๙] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ในพระนครกุสินาราตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินทางอาตุมานครพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๑, ๒๕๐ รูป สมัยนั้น 
มีภิกษุบวชภายแก่รูปหนึ่ง เคยเป็นช่างกัลบก อาศัยอยู่ในอาตุมานคร เธอมีบุตรชายสองคน 
เป็นเด็กพูดจาอ่อนหวาน มีไหวพริบดี ขยันแข็งแรง มีฟิมือยอดเยี่ยมในการช่างกัลบกของตน 
ดีเท่าอาจารย์ เธอได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาสู่อาตุมานคร พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 
หมู , ใหญ่ประมาณ ๑, ๒๕๐ รูป ครั้นแล้วได้แจ้งความประสงค์อันนั้นแก่บุตรทั้งสองนั้นว่า พ่อ 
ทั้งหลายข่าวว่า พระผ้มีพระภาคกำลังเสด็จส่อาตมานคร พร้อมด้วยภิกษสงฆ์หม่ใหฌ่ประมาณ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 103 

๑, ๒๕๐ ไปเถิด พ่อทั้งสอง จงถือเครื่องมือตัดผม และโกนผม กับทะนานและถุง เที่ยวไปตัด 
และโกนผม ตามบ้านเรือนทุกแห่ง แลกเกลือบ้าง นามันบ้าง ข้าวสารบ้าง ของขบฉันบ้าง 
พ่อจักทำยาคูที่ดื่มได้ถวายพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จมาถึงแล้ว. 

บุตรชายทั้งสองรับคำสั่งของหลวงพ่อว่า จะปฏิบัติเช่นนั้น แล้วลือเครื่องมือตัดผม 
โกนผมกับทะนานและถุง เที่ยวไปตัดและโกนผมตามบ้านเรือนทุกแห่ง แลกเกลือบ้าง นั้ามันบ้าง 
ข้าวสารบ้าง ของขบฉันบ้าง ชาวบ้านเห็นเด็กสองคนนั้นพูดจาอ่อนหวาน มีไหวพริบดี แม้ผู้ที่ 
ไม่ประสงค์จะให้ตัดและโกนผม ก็ให้ตัดให้โกนผม ถึงให้ตัดให้โกนผมแล้ว ก็ให้ค่าแรงมาก 
เป็นอันว่าเด็กทั้งสองคนนั้นเก็บรวบรวมเกลือบ้าง นั้ามันบ้าง ข้าวสารบ้าง ของขบฉันบ้าง 
ได้เป็นอันมาก. 

ครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับ เสด็จถึงอาตุมานครแล้ว ทราบว่าพระองค์ 
ประทับอยู่ที่ภูสาคารเขตอาตุมานครนั้น จึงพระขรัวตานั้น สั่งให้คนตกแต่งข้าวยาคูเป็นอันมาก 
โดยผ่านราตรีนั้นแล้ว น้อมถวายพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาค 
จงโปรดรับข้าวยาคูของข้าพระพุทธเจ้า. 

พุทธประเพณี 

พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ ย่อมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู่ ย่อมไม่ตรัสถามก็มี 
ทรงทราบกาลแล้วตรัสถาม ทรงทราบกาลแล้วไม , ตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลาย ย่อมตรัสถาม 
สิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์สิ่งที่ไม่ประกอบด้วย 
ประโยชน์ พระองค์ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงสอบถาม 
ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ จักทรงแสดงธรรมอย่าง ๑ จักทรงบัญญัติสิกขาบท 
แก , พระสาวกทั้งหลายอย่าง ๑. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามพระขรัวตานั้นว่า ดูกรภิกษุ ข้าวยาคูนี้เธอได้มา 
จากไหน พระขรัวตาจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบทุกประการ. 

ห้ามภิกษุผู้เคยเป็นช่างกัลบกเก็บรักษามีดโกน 

พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่นไม , เหมาะ ไม่สม 
ไม่ควร ไม , ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำไฉนเธอบวชแล้วจึงได้ชักจูงทายกในสิ่งอัน 
ไม่ควรเล่า การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 104 

ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไม่พึงชักจูงทายก 
ในสิ่งอันไม่ควร รูปใดชักจูง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผู้เคยเป็นช่างกัลบก ไม่พึงเก็บรักษาเครื่องตัดโกนผม 
ไว้สำหรับตัว รูปใดเก็บรักษาไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธานุญาตผลไม้ 

[๙๐] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อาตุมานครตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จ 
พุทธดำเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครสาวัตถีแล้ว ทราบว่าพระองค์ 
ประทับอยู่ที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น เวลานั้น 
ของขบฉันคือผลไม้ในนครสาวัตถีมีดาดดื่นมาก จึงภิกษุทั้งหลายไต้มีความสงสัยว่า ของขบฉันคือ 
ผลไม้ พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้แล้วหรือมิได้ทรงอนุญาต แล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผลไม้ทุกชนิด. 

พืชของสงฆ์และของบุคคล 

[๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พืชของสงฆ์เขาเพาะปลูกในที่ของบุคคล พืชของบุคคล 
เขาเพาะปลูกในที่ของสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทังหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชของสงฆ์ที่เพาะปลูกในที่ 
ของบุคคล พึงให้ส่วนแบ่ง แล้วบริโภค พืชของบุคคลที่เพาะปลูกในที่ของสงฆ์ พึงให้ส่วนแบ่ง 
แล้วบริโภค. 

พระพุทธานุญาตมหาประเทศ ๔ 

[๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความรังเกียจในพระบัญญัติบางสิ่งบางอย่างว่า 
สิ่งใดหนอ พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้ สิ่งไรไม , ได้ทรงอนุญาต จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. 

วัตถุเป็นกัปปิยะและอกัปปิยะ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสประทานสำหรับอ้าง ๔ ข้อ ดังต่อไปนี้:- 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม , ได้ห้ามไว้ว่า สิ่งนี้ไม่ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ 
ไม่ควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม , ควรแก่เธอทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 105 

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เราไม , ได้ห้ามไว้ว่า สิ่งนี้ไม่ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควร 
ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย 

๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม , ได้อนุญาตไว้ว่า สิ่งนี้ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ 
ไม่ควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม , ควรแก่เธอทั้งหลาย 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไม , ได้อนุญาตไว้ว่า สิ่งนี้ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่ง 
ที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย. 

พระพุทธานุญาตกาลิกระคน 

[๙๓] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิก ควร 
หรือไม่ควรหนอ สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิก ควรหรือไม่ควรหนอ ยาวชีริกระคนกับยาว- 
กาลิกควรหรือไม่ควรหนอ สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิก ควรหรือไม่ควรหนอ ยาวชีริกระคน 
กับยามกาลิก ควรหรือไม่ควรหนอ ยาวชีริกระคนกับสัตตาหกาลิก ควรหรือไม่ควรหนอ แล้ว 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัส ว่าดังนี้:- 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรในกาล 
ไม่ควรในวิกาล 

๒. สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรในกาล ไม่ควรในวิกาล 

๓. ยาวชีริกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรในกาล ไม่ควรในวิกาล 

๔. สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรชั่วยาม ล่วงยามแล้ว 
ไม่ควร. 

๕. ยาวชีวิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรชั่วยาม ล่วงยามแล้วไม่ควร. 

๖. ยาวชีริกระคนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรตลอด ๗ วัน ล่วง ๗ วัน 
แล้วไม , ควร. 

เภสัชชขันธกะ ที่ ๖ จบ. 

ใน'ขันธกะนี้มี ๑๐๖ เรื่อง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 106 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๙๔] ๑. เรื่องอาพาธที่เกิดชุมในฤดูสารท ๒. เรื่องฉันเภสัชนอกกาล ๓. เรื่อง 
นามันเปลวสัตว์เป็นยา ๔. เรื่องรากไม้ที่เป็นตัวยา ๕. เรื่องรากไม้ทำยาผง ๖. เรื่องนาฝาด 
๗. เรื่องใบไม้ ๘. เรื่องผลไม้ ๙. เรื่องยางไม้ ๑๐. เรื่องเกลือ ๑๑. เรื่องมูลโค 
๑๒. เรื่องยาผงและวัตถุเครื่องร่อนยา ๑๓. เรื่องเนื้อดิบเลือดสด ๑๔. เรื่องยาตา ๑๕. เรื่อง 
เครื่องยาผสมกับยาตา ๑๖. เรื่องกลักยาตา กลักยาตาชนิดต่างๆ และกลักยาตาไม , มีฝาปิด 
๑๗. เรื่องไม้ป้ายยาตา ๑๘. เรื่องภาชนะเก็บไม้ป้ายยาตา ถุงกลักยาตา และเชือกผูกเป็นสาย 
สะพาย ๑๙. เรื่องนื้ามันหุงมันทาศีรษะ ๒๐. เรื่องการนัตถุ ๒๑. เรื่องกล้องนัตถุยา 
๒๒. เรื่องสูดควัน กล้องสูดควัน ฝาปิดกล้องสูดควัน ๒๓. เรื่องถุงเก็บกล้องสูดควัน 
๒๔. เรื่องนื้ามันหุง ๒๕. เรื่องนื้าเมาที่ผสมในนื้ามันที่หุง ๒๖. เรื่องนื้ามันเจือนื้าเมามาก 
๒๗. เรื่องนื้ามันเจือนื้าเมามากใช้เป็นยาทา ๒๘. เรื่องลักจั่น ๒๙. เรื่องเข้ากระโจม ๓๐. เรื่อง 
รมด้วยใบไม้ต่างๆ ๓๑. เรื่องการรมใหญ่และเอาใบไม้มาต้มรม ๓๒. เรื่องอ่างนื้า ๓๓. เรื่อง 
ระบายเลือดออก ๓๔. เรื่องกรอกโลหิตด้วยเขา ๓๕. เรื่องยาทาเท้า ๓๖. เรื่องปรุงนื้ามัน 
ทาเท้า ๓๗. เรื่องผ่าชื] ๓๘. เรื่องชะแผลด้วยนื้าฝาด ๓๙. เรื่องงาที่บดแล้ว ๔๐. เรื่อง 
ยาพอกแผล ๔๑. เรื่องผ้าพันแผล ๔๒. เรื่องชะแผลด้วยนื้าแป้งพรรณผักกาด ๔๓. เรื่อง 
รมแผลด้วยควัน ๔๔. เรื่องตัดเนื้องอกด้วยก้อนเกลือ ๔๕. เรื่องนื้ามันทาแผล ๔๖. เรื่อง 
ผ้าปิดกันนื้ามันเยิ้ม ๔๗. เรื่องยามหาริกัฏ ๔๘. เรื่องรับประเคน ๔๙. เรื่องดื่มนื้าเจือคูถ 
และหยิบคูถเมื่อกำลังถ่าย ๕๐. เรื่องดื่มนื้าที่ละลายจากสินติดผาลไถ ๕๑. เรื่องดื่มนื้าด่าง 
อามิส ๕๒. เรื่องดื่มนื้าสมอดองมูตร ๕๓. เรื่องทาของหอม ๕๔. เรื่องดื่มยาถ่าย 
๕๕. เรื่องนื้าข้าวใส ๕๖. เรื่องนื้าถั่วเขียวต้มที่ไม่ข้น ๕๗. เรื่องนื้าถั่วเขียวที่'ข้นนิดหน่อย 
๕๘. เรื่องนื้าเนื้อต้ม ๕๙. เรื่องชำระเนื้อมเขา และพระราชทานคนทำการวัด ๖๐. เรื่องฉัน 
เภสัชที่เก็บไว้ ๗ วัน ๖๑. เรื่องนื้าอ้อย ๖๒. เรื่องถั่วเขียว ๖๓. เรื่องยาดองโลณโสจิรกะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 107 

๖๔. เรื่องอามิสที่หุงต้มเอง ๖๕. เรื่องภัตตาหารที่ต้องอุ่น ๖๖. เรื่องให้เก็บที่หุงต้มอามิส 
ในภายในและหุงต้มเอง เมื่อคราวอัตลัตอาหารต่อไปอีก ๖๗. เรื่องรับประเคนผลไม้ที่เป็น 
อุคคหิตได้ ๖๘. เรื่องถวายงา ๖๙. เรื่องของขบฉันที่รับประเคนไว้ตอนเช้า ๗๐. เรื่อง 
เป็นไข้ตัวร้อน ๗๑. เรื่องฉันผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออก ๗๒. เรื่องริดสีดวงทวาร ๗๓. เรื่อง 
สัตถกรรมและวัตถิกรรม ๗๔. เรื่องอุบาสิกาสุปปิยา ๗๕. เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์ 
๗๖. เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อช้าง ๗๗. เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อม้า ๗๘. เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อสุนัข 
๗๙. เรื่องทรงห้ามฉันเนื้องู ๘๐. เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อราชสีห์๘๑. เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อ 
เสือโคร่ง ๘๒. เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง ๘๓. เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อหมี ๘๔. เรื่อง 
ทรงห้ามฉันเนื้อเสือดาว ๘๕. เรื่องคอยโอกาสถวายภัตร และข้าวยาคู ๘๖. เรื่องมหาอำมาตย์ 
เริ่มเลื่อมใส เป็นต้นเหตุให้ทรงห้ามภิกษุรับนิมนต์ไว้แห่งหนึ่งแล้วไปฉันในที่อื่น ๘๗. เรื่อง 
ถวายงา นื้าอ้อย ๘๘. เรื่องทรงรับอาคารพักแรม ๘๙. เรื่องมหาอำมาตย์สุนึธะและวัสสการะ 
๙๐. เรื่องแม่นื้าคงคา ๙๑. เรื่องเสด็จตำบลม้านโกฏิ ทรงแสดงอริยสัจจกถา ๙๒. เรื่อง 
นางอัมพปาลีคณิกา ๙๓. เรื่องเจ้าลิจฉวี ๙๔. เรื่องอุทิศมังสะ ๙๕. เรื่องพระนครเวสาลี 
หาอาหารได้ง่าย ๙๖. เรื่องทรงห้ามอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้นใหม่ ๙๗. เรื่องฝนตั้งเค้า 
๙๘. เรื่องพระใสชะอาพาธ ๙๙. เรื่องฌณฑกะคหบดี ถวายปัญจโครสกับเสบียงเดินทาง 
๑๐๐. เรื่องเกณิยชฎิลถวายนื้าอัฏฐบาน คือ นื้าผลมะม่วง นื้าผลหว้า นื้ากล้วยมีเมล็ด นื้ากล้วย 
ไม่มีเมล็ด นื้าผลทราง นื้าผลจันทน์ นื้าเง่าบัว นื้าผลมะปราง ๑๐๑. เรื่องโรชะมัลลกษัตริย์ถวาย 
ผักสดและของขบฉันที่สำเร็จด้วยแป้ง ๑๐๒. เรื่องภิกษุช่างกัลบกในเมืองอาตุมา ๑๐๓. เรื่อง 
ผลไม้ดาดดื่นในพระนครสาวัตถี ๑๐๔. เรื่องพืช ๑๐๕. เรื่องเกิดสงสัยในพระบัญญัติบาง 
สิ่งบางอย่าง ๑๐๖. เรื่องกาลิกระคน. 

หัวข้อประจำขันธกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 108 
กฐินขันธกะ 

ภิกษุปาไฐยรัฐเดินทางเข้าเฝ็า 

[๙๕] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณ- 
ฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุปาไฐยรัฐจำนวน ๓๐ รูป ล้วนถืออารัญญิกธุดงค์ 
บิณฑปาดึกธุดงค์ และเตจีวริกธุดงค์เดินทางไปพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค เมื่อจวน 
ถึงวันเข้าพรรษา ไม่สามารถจะเดินทางให้ทันวันเข้าพรรษาในพระนครสาวัตถี จึงจำพรรษา ณ 
เมืองสาเกต ในระหว่างทาง ภิกษุเหล่านั้นจำพรรษามีใจรัญจวนว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 
ใกล้ๆ เรา ระยะทางห่างเพียง ๖ โยชน์ แต่พวกเราก็ไม , ได้เฝ็าพระองค์ ครั้นล่วงไตรมาส ภิกษุ 
เหล่านั้นออกพรรษาทำปวารณาเสร็จแล้ว เมื่อฝนยังตกชุก พื้นภูมิภาคเต็มไปด้วยนั้า เป็นหล่มเลน 
มีจีวรชุ่มชื้นด้วยนั้า ลำบากกาย เดินทางไปถึงพระนครสาวัตถี พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌ- 
ฑิกคหบดี เข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

การที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็น 
พุทธประเพณี. 

พุทธประเพณี 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยังพอ 
ทนได้หรือ พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ พวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกัน ไม , วิวาทกัน 
จำพรรษาเป็นผาสุก และไม , ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือ? 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า พวกข้าพระพุทธเจ้ายังพอทนได้ พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ 
พระพุทธเจ้าข้า อนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกัน ไม , วิวาทกัน จำ 
พรรษาเป็นผาสุก และไม , ลำบากด้วยบิณฑบาต พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระพุทธเจ้าในชุมนุมนี้ 
เป็นภิกษุปาไฐยรัฐจำนวน ๓๐ รูป เดินทางมาพระนครสาวัตถี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค เมื่อจวน 
ถึงวันเข้าพรรษา ไม่สามารถจะเดินทางให้ทันวันเข้าพรรษาในพระนครสาวัตถี จึงจำพรรษา ณ เมือง 
สาเกต ในระหว่างทาง พวกข้าพระพุทธเจ้านั้นจำพรรษามีใจรัญจวนว่า พระผู้มีพระภาคประทับ 
อยู่ใกล้ๆ เราระยะทางห่างเพียง ๖ โยชน์ แต่พวกเราก็ไม , ได้เฝ็าพระผู้มีพระภาคครั้นล่วง 
ไตรมาส พวกข้าพระพุทธเจ้าออกพรรษาทำปวารณาเสร็จแล้ว เมื่อฝนยังตกชุก พื้นภูมิภาคเต็ม 
ไปด้วยนั้า เป็นหล่มเลน มีจีวรชุ่มชื้นด้วยนั้า ลำบากกาย เดินทางมา พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 109 

พระพุทธานุญาตให้กรานกฐิน 

[๙๖] ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย 
ผู้จำพรรษาแล้วได้กรานกฐินพวกเธอผู้ได้กรานกฐินแล้ว ชักได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ 
๑. เที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลา 
๒. ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับ 
๓. ฉันคณะโภชน์ได้ 
๔. ทรงอติเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา 
๕.จีวรอันเกิดขึ้นณที่นั้นชักได้แก่พวกเธอ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ ๕ ประการนี้ ชักได้แก่เธอทั้งหลายผู้ได้กรานกฐินแล้ว. 

วิธีกรานกฐิน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงกรานกฐินอย่างนี้สือภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ 
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้ผ้ากฐิน 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผ้ากฐินผืนนี้เกิดแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่ง 
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ผ้ากฐินผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้เพื่อกรานกฐิน นี้เป็นญัตติ 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผ้ากฐินผืนนี้เกิดแล้วแก่สงฆ์ สงฆ์ให้ผ้ากฐิน 
ผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้เพื่อกรานกฐิน การให้ผ้ากฐินผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกรานกฐิน ชอบ 
แก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ผ้ากฐินผืนนี้ สงฆ์ให้แล้วแก , ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กฐินเป็นอันกราน อย่างนี้ไม , เป็นอันกราน. 

กฐินไม่เป็นอันกราน 

[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กฐินไม่เป็นอันกราน คือ:- 
๑. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงขีดรอย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 110 

๒. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงซักผ้า 

๓. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงกะผ้า 

๔. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงตัดผ้า 

๕. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงเนาผ้า 

๖. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงเย็บด้น 

๗. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงทำลูกดุม 

๘. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงทำรังดุม 

๙. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงประกอบผ้าอนุวาต 

๑๐. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงประกอบผ้าอนุวาตด้านหน้า 

๑๑. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงดามผ้า 

๑๒. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงย้อมเป็นสีหม่นเท่านั้น 

๑๓. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยด้าที่ทำนิมิตได้มา 

๑๔. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยด้าที่พูดเลียบเคียงได้มา 

๑๕. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ยืมเขามา 

๑๖. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยด้าที่เก็บไว้ค้างคืน 

๑๗. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่เป็นนิสสัคคีย์ 

๑๘. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่มิได้ทำกัปปะพินทุ 

๑๙. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากผ้าสังฆาฏิเสีย 

๒๐. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากผ้าอุดราสงค์เสีย 

๒๑. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากผ้าอันตรวาสกเสีย 

๒๒. กฐินไม , เป็นอันกราน เว้นจากจีวรมีขันธ์ ๕ หรือเกิน ๕ ซึ่งตัดดีแล้ว ทำให้มีมณฑล 
เสร็จในวันนั้น 

๒๓. กฐินไม , เป็นอันกราน เว้นจากการกรานแห่งบุคคล 

๒๔. กฐินไม , เป็นอันกรานโดยชอบ ล้าภิกษุผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้น แม้อย่างนี้ 
กฐินก็เชื่อว่าไม่เป็นอันกราน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กฐินไม่เป็นอันกราน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 111 
กฐินเป็นอันกราน 

[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กฐินเป็นอันกราน คือ:- 

๑. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าใหม่ 

๒. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าเทียมใหม่ 

๓. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าเก่า 

๔. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าบังสุกุล 

๕. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ตกตามร้าน 

๖. กฐินเป็นอันกราน ด้วยด้าที่ไม , ได้ทำนิมิตได้มา 

๗. กฐินเป็นอันกราน ด้วยด้าที่ไม , ได้พูดเลียบเคียงได้มา 

๘. กฐินเป็นอันกราน ด้วยด้าที่ไม , ได้ยืมเขามา 

๙. กฐินเป็นอันกราน ด้วยด้าที่ไม , ได้เก็บไว้ค้างคืน 

๑๐. กฐินเป็นอันกราน ด้วยด้าที่ไม , ได้เป็นนึสสัคคีย์ 

๑๑. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ทำกัปปะพินทุแล้ว 

๑๒. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าสังฆาฏิ 

๑๓. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าอุตราสงค์ 

๑๔. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าอันตรวาสก 

๑๕. กฐินเป็นอันกราน ด้วยจีวรมีขันธ์ ๕ หรือเกิน ๕ ซึ่งตัดดีแล้ว ทำให้มีมณฑลเสร็จ 



๑๖. กฐินเป็นอันกราน เพราะการแห่งบุคคล 

๑๗. กฐินเป็นอันกราน ล้าภิกษุอยู่ในสีมาอนุโมทนากฐินนั้น แม้อย่างนี้ กฐินก็ชื่อว่า 
เป็นอันกราน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กฐินเป็นอันกราน. 

[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กฐินเป็นอันเดาะ. 

มาติกา ๘ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาติกาเพื่อเดาะกฐิน ๘ ข้อนี้คือ:- 
๑. กำหนดด้วยหลีกไป ๒. กำหนดด้วยจีวรทำเสร็จ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 112 

๓. กำหนดด้วยตกลงใจ ๔. กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 
๕. กำหนดด้วยได้ยินข่าว ๖. กำหนดด้วยสิ้นหวัง 
๗. กำหนดด้วยล่วงเขต ๘. กำหนดด้วยเดาะพร้อมกัน. 

อาทายสัตตกะ ที่ ๖ 

[๑๐๐] ๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลีกไป ด้วยคิดว่าจักไม , กลับมา 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยหลีกไป. 

๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า 
ชักให้ทำจีวรผืนนั้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับมาละ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า 
จักไม , ให้จีวรผืนนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 

๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า 
ชักให้ทำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับแล้วทำจีวรผืนนั้นจีวรของเธอที่กำลัง 
ทำอยู่นั้นได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกำหนดด้วยผ้าเสียหาย 

๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปด้วยคิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว ได้ยินข่าวว่าในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแล้ว การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น กำหนดด้วยได้ยินข่าว 

๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จ คิดว่าชักกลับมา ชักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ 
ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกำหนดด้วยล่วงเขต 

๗. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จ คิดว่าชักกลับมา ชักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดาะ 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย. 

อาทายสัตตกะที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 113 

สมาทายสัตตกะ ที่ ๒ 

[๑๐๑] ๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลีกไป ด้วยคิดว่าจักไม , กลับมา 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยหลีกไป 

๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า 
จักให้ทำจีวรผืนนั้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า 
จักไม , ให้ทำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 
๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า 
ชักให้ทำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทำ 
อยู่นั้น ได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหรือหาย 

๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ 
ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้น กฐินเดาะเสียแล้ว การเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยได้ยินข่าว 

๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ 
ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าชักกลับมา ชักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ 
ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยล่วงเขต 

๗. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่ ณ ภายนอก 
สีมาให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าจักกลับมา ชักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดา 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย. 

สมาทายสัตตกะ ที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 114 

อาทายฉักกะ ที่ ๓ 

[๑๐๒] ๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิด 
ความคิดอย่างนี้ว่า เราจักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ทำจีวร 
ผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิด 
อย่างนี้ว่า จักไม่ให้ทำจีวรผืนนี้ ชักไม่กลับมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 
๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิด 
อย่างนี้ว่าจักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับแล้วให้ทำจีวรผืนนั้นจีวร 
ของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหรือหาย 
๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไปด้วยคิดว่า ชักกลับมา เธออยู่นอก 
สีมา ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว ได้ทราบข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะแล้ว 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยได้ยินข่าว 

๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอก 
สีมา ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าชักกลับมา ชักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดา 
ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยล่วงเขต. 

๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอก 
สีมา ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าชักกลับมา ชักกลับมา แล้วกลับมาทัน 
กฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย. 

อาทายฉักกะ ที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 115 

สมาทายฉักกะ ที่ ๔ 

[๑๐๓] ๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิด 
ความคิดอย่างนี้ว่า เราจักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืน 
นั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิด 
อย่างนี้ว่า จักไม่ให้ทำจีวรผืนนี้ชักไม่กลับมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 
๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิด 
อย่างนี้ว่าชักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับแล้วให้ทำจีวรผืนนั้นจีวร 
ของเธอที่ทำอยู่นั้น ได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 
๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอก 
สีมา ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแล้ว 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยได้ยินข่าว 

๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอก 
สีมา ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าชักกลับมา จักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดา 
ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยล่วงเขต 

๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอก 
สีมา ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าชักกลับมา ชักกลับมา แล้วกลับมาทัน 
กฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย. 

สมาทายฉักกะ ที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 116 

การเดาะกฐินกำหนดด้วยทำจีวรเสร็จเป็นต้น 
[๑๐๔] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า 
ชักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ ชักไม่กลับมา เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักไม , 

ให้ทำจีวรผืนนี้ ชักไม่กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักให้ 
ทำ'จีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ ชักไม่กลับ แล้วให้ทำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทำอยู่นั้น 
ได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 

[๑๐๕] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยตั้งใจว่าชักไม่กลับมา เธออยู่นอก 
สีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอให้ทำจีวรผืนนั้น 
เสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยตั้งใจว่าชักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิด 
ความคิดอย่างนี้ว่า ชักไม่ให้ทำจีวรผืนนี้การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 
ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยตั้งใจว่า ชักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เกิดความคิดอย่างนี้ว่าชักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละแล้วให้ทำจีวรผืนนั้นจีวร 
ของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 
[๑๐๖] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม , ได้คิดว่าชัก 
กลับมา และไม , ได้คิดว่าชักไม , กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักให้ทำจีวร 
ผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ ชักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปด้วยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม , ได้คิดว่าชักกลับมา และ 
ไม , ได้คิดว่าชักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักไม , ให้ทำจีวรผืนนี้ ชักไม่กลับ 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปด้วยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม , ได้คิดว่าชักกลับมา และ 
ไม , ได้คิดว่าชักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักให้ท้าจีวรผืนนี้ณ ภายนอก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 117 

สีมานี้แหละ จักไม่กลับแล้วให้ทำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 

[๑๐๗] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เกิดความคิดอย่างนั้ว่าจักให้ทำจีวรผืนนั้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้น 
เสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปด้วยตั้งใจว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิด 
ความคิดอย่างนี้ว่า ชักไม่ให้ทำจีวรผืนนั้จักไม , กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกำหนดด้วย 
ตกลงใจ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปด้วยคิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความ 
คิดอย่างนี้ว่าชักให้ทำจีวรผืนนั้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับแล้วให้ทำจีวรผืนนั้นจีวร 
ของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ทำจีวร 
ผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะแล้ว การเดาะกฐินของภิกษุ 
นั้น กำหนดด้วยได้ยินข่าว 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ทำจีวร 
ผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าชักกลับมา ชักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอก 
สีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยล่วงเขต 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไปด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ทำจีวร 
ผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าชักกลับมา ชักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย. 

[๑๐๘] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป (นักปราชญ์พึงให้พิสดารอย่างนี้ 
ดุจอาทายวาร) 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ค้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า 
ชักให้ทำจีวรผืนนั้ฌ ภายนอกสีมานี้แหละ ชักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ (นักปราชญ์พึงให้พิสดารอย่างนี้ดุจสมาทายวาร) 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 118 

[๑๐๙] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความ 
คิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ ชักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ 
ว่า จักไม , ให้ทำจีวรผืนนี้จักไม่กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ 
ว่าชักให้ทำจีวรผืนนี้ ณภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับแล้วให้ทำจีวรผืนนั้นจีวรของเธอ 
ที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 

[๑๑๐] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าจักไม , กลับมา เธอ 
อยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอให้ทำจีวร 
ผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอก 
สีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักไม , ให้ทำจีวรผืนนี้แหละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วย 
ตกลงใจ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอก 
สีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แล้วให้ทำจีวรผืนนั้น 
จีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 
[๑๑๑] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไปด้วยไม่ตั้งใจ คือไม , ได้คิดว่า 
จักกลับมา และไม , ได้คิดว่าชักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักให้ทำจีวร 
ผืนนี้ฌ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไปด้วยไม่ตั้งใจ คือไม , ได้คิดว่าชักกลับมา 
และไม , ได้คิดว่าชักไม่กลับ เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ทำจีวรผืนนี้ จักไม่ 
กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไป ด้วยไม่ตั้งใจ คือไม่ได้คิดว่าจักกลับมา 
และไม , ได้คิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 119 

สีมานี้แหละ จักไม่กลับแล้วให้ทำจีวรผืนนั้นจีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหายการเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 

[๑๑๒] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปด้วยคิดว่าจักกลับมา เธออยู่ 
นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนั้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม , กลับละ 
เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักไม่ให้ทำจีวรผืนนั้ จักไม , กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วย 
ตกลงใจ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรนั้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม , กลับ เธอให้ทำจีวรนั้น 
จีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 
ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไปด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้น กฐินเดาะเสียแล้ว การ 
เดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยได้ยินข่าว 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจักกลับมา จักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ 
ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยล่วงเขต 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว นำจีวรที่ทำล้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจักกลับมา จักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดาะ 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย. 

อาทายภาณวาร จบ. 

ความสิ้นหวัง ๑๒ หมวด 

[๑๑๓] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร เธออยู่นอกสีมา เข้าไป 
ยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม , สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนั้ณ 
ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม , กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนด 
ด้วยทำจีวรเสร็จ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 120 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่ง 
มีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม , สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม , ให้ทำจีวรผืนนี้ จักไม่ 
กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่ง 
มีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม , สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอก 
สีมานี้แหละจักไม่กลับเธอให้ทำจีวรผืนนั้นจีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหายการเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิด 
อย่างนี้ว่า จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม , กลับ แล้วเข้าไป 
ย้งที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วย 
สิ้นหวัง. 

[๑๑๔] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร คิดว่าชักไม่กลับมา เธอ 
อยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า 
จักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กำหนดด้วยการทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจักไม , กลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม , ให้ทำ 
จีวรผืนนี้การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจักไม , กลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า ชักให้ทำจีวร 
ผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แล้วเข้าไปยัง 
ที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วย 
สิ้นหวัง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 121 

[๑๑๕] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวรโดยไม , ได้ตั้งใจคือ เธอไม , ได้ 
คิดว่าจะกลับ และไม่คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น 
ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ 
จักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จการเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม , ได้คิดว่า 
จะกลับมา และไม , ได้คิดว่าชักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น 
ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม , ให้ทำจีวรผืนนี้ชักไม่กลับ การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร โดยไม่ตั้งใจ คือเธอไม่ได้คิดว่า 
จะกลับมา และไม , ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น 
ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ 
จักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม , ได้คิดว่า 
จักกลับมา และไม , ได้คิดว่าชักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักเข้าไปย้งที่ 
ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น 
เธอสินหวังว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยสินหวัง. 

ความสิ้นหวัง ๑๒ หมวด จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 122 

ความสมหวัง ๑๒ หมวด 

[๑๑๖] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจักกลับมา เธออยู่ 
นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง ไม , ได้ผิดหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ 
ทำจีวรผืนนี ณ ภายนอกสีมานีแหละ จักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง ไม , ได้ผิดหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม , ให้ทำจีวรผืนนี้ 
จักไม่กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง ไม , ได้ผิดหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนี้ 
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ท้าอยู่นั้นได้เสีย 
หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหรือหาย. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ 
แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรผืนนัน เธอสินหวังว่าจะได้จีวรผืนนัน การเดาะกฐินของภิกษุนัน 
กำหนดด้วยสิ้นหวัง. 

[๑๑๗] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจักกลับมา เธออยู่ 
นอกสีมา ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแล้ว จึงคิดอย่างนี้ว่า เพราะกฐินในอาวาสนั้น 
เดาะ จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้ 
จีวรนั้น ได้สมหวัง ไม , ได้ผิดหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ 
จักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจะกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแล้ว จึงคิดอย่างนี้ว่า เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ 
จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 123 

ได้สมหวัง ไม , ได้ผิดหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ทำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจะกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแล้ว จึงคิดอย่างนี้ว่า เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ 
จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง 
จะได้จีวรนั้น เธอสินหวังจะได้อย่างนี้ว่า ชักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ 
แล้วให้ทำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกำหนด 
ด้วยผ้าเสียหรือหาย. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร คิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
ได้ทราบข่าวว่า ในอาวาสนั้น กฐินเดาะเสียแล้ว จึงคิดอย่างนี้ว่า เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ 
จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง 
จะได้จีวรนั้น เธอสินหวังจะได้จีวรผืนนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยสินหวัง. 

[๑๑๘] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร คิดว่าจักกลับมา เธออยู่ 
นอกสีมา เข้าไปย้งที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง ไม , ได้ผิดหวัง เธอให้ทำจีวรผืนนั้น 
ครั้นทำจีวรเสร็จแล้วได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสีย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนด 
ด้วยได้ยินข่าว. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร คิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ 
แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กำหนดด้วยสิ้นหวัง 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร คิดว่าชักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง ไม , ได้ผิดหวัง เธอให้ทำจีวรนั้น ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว 
คิดว่าชักกลับมา จักกลับมา ล่วงคราวเดาะกฐินนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนด 
ด้วยล่วงเขต. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 124 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร คิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา 
เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง ไม , ได้ผิดหวัง เธอให้ทำจีวรนั้น ครั้นทำจีวร 
เสร็จแล้วคิดว่าชักกลับมา ชักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย. 

ความสมหวัง ๑๒ หมวด จบ. 


กรณียะ ๑๒ หมวด 

[๑๑๙] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง เธออยู่นอกสีมา มีความ 
หวังจะได้จีวร เธอเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง จึงคิดอย่างนี้ว่า 
ชักให้ทำจีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละชักไม่กลับ เธอให้ทำจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุ 
นั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่า 
จะได้จีวร เธอเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง จึงคิดอย่างนี้ว่า 
ชักไม , ให้ทำจีวรนี้ ชักไม , กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่า 
จะได้จีวร เธอเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง จึงคิดอย่างนี้ว่า 
ชักให้ทำจีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ ชักไม่กลับจึงให้ทำจีวรนั้นจีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสีย 
หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหรือหาย. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่า 
จะได้จีวร จึงคิดอย่างนี้ว่า ชักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ ชักไม่ 
กลับละ จึงเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุ 
นั้น กำหนดด้วยสิ้นหวัง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 125 

[๑๒๐] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง คิดว่าจักไม่กลับมา 
เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น ได้ไม , สมหวัง 
ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรนี้ณ ภายนอกสีมานีแหละ แล้วให้ทำจีวรนั้นเสร็จ 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอก 
สีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจงได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง 
เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม , ให้ทำจีวรนี้การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอก 
สีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น ได้ไม , สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง 
เธอคิดอย่างนี้ว่าจักให้ทำจีวรนี้ ณภายนอกสีมานีแหละแล้วให้ทำจีวรนั้นจีวรของเธอที่ทำ 
อยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง คิดว่าจักไม่กลับ เธออยู่นอกสีมา 
มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงคิดอย่างนี้ว่า จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนี้ณ ภายนอกสีมา 
นี้แหละ แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น กำหนดด้วยสิ้นหวัง. 

[๑๒๑] ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่างโดยไม่ตั้งใจคือ เธอไม่ได้ 
คิดว่าจักกลับมา และไม , ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึง 
เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่าชักให้ทำจีวรนี้ 
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับจึงให้ทำจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนด 
ด้วยทำจีวรเสร็จ 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม , ได้คิดว่า 
จักกลับมา และไม , ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงเข้าไป 
ยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่าชักไม่ให้ทำจีวรนี้ 
จักไม่กลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 126 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง โดยไม่ตั้งใจ คือเธอไม , ได้คิดว่า 
จักกลับ และไม , ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงเข้าไปยังที่ 
ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม , ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรนี้ 
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ทำจีวรนั้น จีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย. 

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง โดยไม่ตั้งใจ คือ เธอไม , ได้คิดว่า 
จักกลับมา และไม , ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงคิดอย่างนี้ว่า 
จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนี้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับละ แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมี 
หวังว่าจะได้จีวรนั้น เธอสินหวังที่จะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยสินหวัง. 

กรณียะ ๑๒ หมวด จบ. 


หวังได้ส่วนจีวร ๙ วิธี 

[๑๒๒] ๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ประสงค์จะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป แต่ยังหวังได้ 
ส่วนจีวร เธอไปสู่ทิศแล้ว ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส คุณจำพรรษาที่ไหน และส่วนจีวร 
ของคุณอยู่ที่ไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า ผมจำพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยู่ที่ 
อาวาสนั้น ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณจงไปนำจีวรนั้นมา พวกผมจักท้าจีวรให้ 
คุณ ณ ที่นี้เธอกลับไปสู่อาวาสนั้น แล้วถามภิกษุทั้งหลายว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหน 
ภิกษุเหล่านั้นตอบ อย่างนี้ว่า อาวุโส นี้ส่วนจีวรของคุณๆ ชักไปไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า 
ผมจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นจักทำจีวรให้ผม ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า 
ไม่ควร อาวุโส คุณอย่าไปเลย พวกผมจักช่วยทำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ 
ทำ'จีวรผืนนี้ฌ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ทำจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุ 
นั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 127 

๒.ภิกษุได้กรานกฐินแล้วประสงค์จะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป .... การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กำหนดด้วยตกลงใจ 

๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้วประสงค์จะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป .... การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กำหนดด้วยผ้าเสียหาย. 

[๑๒๓] ๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ประสงค์จะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป แต่ยังหวังได้ 
ส่วนจีวร เธอนั้นไปสู่ทิศแล้ว ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส คุณจำพรรษาที่ไหน และส่วนจีวร 
ของคุณอยู่ที่ไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า ผมจำพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยู่ที่ 
อาวาสนั้น ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณจงไปนำจีวรนั้นมา พวกผมจักทำจีวรให้คุณ 
ณ ที่นี้เธอกลับไปสู่อาวาสนั้นแล้ว ถามภิกษุทั้งหลายว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหน 
ภิกษุเหล่านั้น ตอบอย่างนี้ว่า อาวุโส นี้ส่วนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสู่อาวาสแห่งนั้น 
ภิกษุทั้งหลายในระหว่างทางถามเธอว่า อาวุโส คุณจักไปไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า ผมจักไปสู่ 
อาวาสชื่อโน้น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น จักทำจีวรให้ผม ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า 
ไม่ควรอาวุโส อย่าไปเลย พวกผมจักทำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ทำจีวรนี้ 
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ทำจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 

๕.ภิกษุได้กรานกฐินแล้วประสงค์จะไปสู่ทิศจึงหลีกไปแต่ยังหวังได้ส่วนจีวร 
เธอนั้นไปสู่ทิศแล้ว ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส คุณจำพรรษาที่ไหน และส่วนจีวรของคุณ 
อยู่ที่ไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า ผมจำพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยู่ที่อาวาสนั้น 
ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณจงไปนำจีวรนั้นมา พวกผมจักทำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้ 
เธอกลับไปสู่อาวาสนั้นแล้ว ถามภิกษุทั้งหลายว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหน ภิกษุเหล่านั้น 
ตอบอย่างนี้ว่า อาวุโส นี้ส่วนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสู่อาวาสแห่งนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
ในระหว่างทางถามเธอว่า อาวุโส คุณชักไปไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า ผมจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น 
ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นจักทำจีวรให้ผม ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ไม่ควรอาวุโส อย่าไปเลย 
พวกผมจักทำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้เธอคิดอย่างนี้ว่าจักไม , ให้ทำจีวรนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 128 

๖.ภิกษุได้กรานกฐินแล้วประสงค์จะไปสู่ทิศจึงหลีกไปแต่ยังหวังได้ส่วนจีวร 
เธอนั้นไปสู่ทิศแล้ว ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส คุณจำพรรษาที่ไหน และส่วนจีวรของคุณ 
อยู่ที่ไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า ผมจำพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยู่ที่อาวาสนั้น 
ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณจงไปนำจีวรนั้นมา พวกผมจักทำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้ 
เธอกลับไปสู่อาวาสนั้นแล้ว ถามภิกษุทั้งหลายว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหน ภิกษุเหล่านั้น 
ตอบอย่างนี้ว่า อาวุโส นี้ส่วนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสู่อาวาสแห่งนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
ในระหว่างทางถามเธอนั้นว่า อาวุโส คุณจักไปไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า ผมจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น 
ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นจักทำจีวรให้ผม ภิกษุเหล่านั้น กล่าวอย่างนี้ว่า ไม่ควร อาวุโส 
อย่าไปเลย พวกผมจักทำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้เธอคิดอย่างนี้'ว่า จักให้ทำจีวรนี้ณ ภายนอกสีมา 
นี้แหละ จักไปกลับแล้วให้ทำจีวรนั้นจีวรของเธอที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหายการเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย. 

[๑๒๔] ๗. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ประสงค์จะไปสู่ทิศจึงหลีกไป แต่ยังหวังจะได้จีวร 
เธอนั้นไปสู่ทิศแล้ว ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส คุณจำพรรษาที่ไหน และส่วนจีวรของคุณ 
อยู่ที่ไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า ผมจำพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยู่ที่อาวาสนั้น 
ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณจงไปนำจีวรนั้นมา พวกผมจักทำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้ 
เธอกลับไปสู่อาวาสนันแล้ว ถามภิกษุทังหลายว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหน ภิกษุเหล่านัน 
ตอบอย่างนี้ว่า นี้ส่วนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นมาสู่อาวาสนั้น เมื่อเธอมาถึงอาวาสนั้นแล้ว 
ได้คิดอย่างนี้ว่า ชักให้ทำจีวรนี้ฌ ภายนอกสีมานี้แหละ ชักไม่กลับละ เธอให้ทำจีวรนั้นเสร็จ 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ. 

๘. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ประสงค์จะไปสู่ทิศ เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ 
ทำจีวรผืนนี้จักไม , กลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยตกลงใจ 

๙. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ประสงค์จะไปสู่ทิศจึงหลีกไป ..- เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ 
ทำ'จีวรผืนนี้ฌ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับละ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอ 
ที่ทำอยู่นั้นได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหาย. 

หวังได้ส่วนจีวร ๙ วิธี จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 129 

ผาสุวิหาร คือ อยู่ตามสบาย ๕ ข้อ 

[๑๒๕] ๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ต้องการจะอยู่ตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไปด้วย 
ตั้งใจว่า จักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ล้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก , เรา เราจักอยู่ ล้าความ 
สบายไม่มีแก่เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายชักมีแก่เรา เราจักอยู่ 
ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายชักมีแก่เรา 
เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก , เรา เราจักกลับ เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า 
ชักให้ทำจีวรผืนนี้ณ ที่นี้แหละ จักไม่กลับละ เธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ. 

๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ต้องการจะอยู่ตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไปด้วยตั้งใจว่า 
ชักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม , มี 
แก่เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายชักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความ 
สบายไม่มีแก่เรา เราชักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายชักมีแก่เรา เราจักอยู่ 
ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักกลับ เธออยู่นอกสีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ทำจีวรผืนนี้ 
จักไม่กลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกำหนดด้วยตกลงใจ. 

๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ต้องการจะอยู่ตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ด้วยตั้งใจว่า 
ชักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ล้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ ล้าความสบาย 
ไม่มีแก , เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ล้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก , เรา เราชักอยู่ 
ล้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ล้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา 
เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักกลับ เธออยู่นอกสีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่า ชักให้ 
ทำ'จีวรผืนนี้ณ ที่นี้แหละ จักไม , กลับละเธอให้ทำจีวรผืนนั้นเสร็จจีวรของเธอที่ทำอยู่นั้น 
ได้เสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกำหนดด้วยผ้าเสียหรือหาย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 130 

๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ต้องการจะอยู่ตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ด้วยตั้งใจว่า 
จักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ล้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ ล้าความสบาย 
ไม่มีแก , เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ล้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ 
ล้าความสบายไม่มีแก , เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา 
เราจักอยู่ ล้าความสบายไม่มีแก , เรา เราจักกลับ เธออยู่นอกสีมา ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นท้าจีวร 
เสร็จแล้ว คิดว่าชักกลับ ชักกลับ จนล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น กำหนดด้วยล่วงเขต. 

๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ต้องการจะอยู่ตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ด้วยตั้งใจว่า 
จะไปสู่อาวาสชื่อโน้น ล้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราชักอยู่ ล้าความสบาย 
ไม่มีแก , เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ล้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ 
ล้าความสบายไม่มีแก , เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายชักมีแก่เรา 
เราจักอยู่ ล้าความสบายไม่มีแก , เรา เราจักกลับ เธออยู่นอกสีมา ให้ทำจีวรผืนนั้น ครั้นทำ 
เสร็จแล้ว คิดว่าจักกลับ ชักกลับ กลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พร้อมกับ 
ภิกษุทั้งหลาย. 

ผาสุวิหาร คือ อยู่ตามสบาย ๕ ข้อ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 131 
ปลิโพธและสิ้นปลิโพธ 

[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กฐินมีปลิโพธ ๒ และสิ้นปลิโพธ ๒ 
ดูกรภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่ากฐินมีปลิโพธ๒คืออาวาสปลิโพธ ๑จีวรปลิโพธ๑ 
ปลิโพธ ๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาวาสปลิโพธเป็นอย่างไร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังอยู่ในอาวาสนั้น หรือหลีกไป ผูกใจอยู่ว่า 
จักกลับมา อย่างนี้แลชื่อว่าอาวาสปลิโพธ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จีวรปลิโพธเป็นอย่างไร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไม , ได้ทำจีวร หรือทำค้างไว้ก็ดี ยังไม , สิ้น 
ความหวังว่าจะได้จีวรก็ดี อย่างนี้แลชื่อว่าจีวรปลิโพธ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กฐินมีปลิโพธ ๒ อย่างนี้แล. 

สิ้นปลิโพธ ๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กฐินสิ้นปลิโพธ ๒ คือ สิ้นอาวาสปลิโพธ ๑ สิ้นจีวร 
ปลิโพธ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ้นอาวาสปลิโพธอย่างไร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้หลีกไปจากอาวาสนั้น ด้วยสละใจ วางใจ 
ปล่อยใจ ทอดธุระว่าชักไม่กลับมา อย่างนี้แล ชื่อว่าสิ้นอาวาสปลิโพธ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ้นจีวรปลิโพธเป็นอย่างไร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำจีวรเสร็จแล้วก็ดี ทำเสียก็ดี ทำหายเสียก็ดี 
ทำไฟไหม้เสียก็ดี สิ้นความหวังว่าจะได้จีวรก็ดี อย่างนี้แล ชื่อว่าสิ้นจีวรปลิโพธ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กฐินสิ้นปลิโพธมี ๒ อย่างนี้แล. 

กฐินขันธกะ ที่ ๗ จบ. 

ในขันธกะนี้มี ๑๒ เรื่อง และเปยยาลมุข ๑๑๘. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 132 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๑๒๗] ๑. ภิกษุชาวปาไฐยรัฐ ๓๐ รูป จำพรรษาอยู่ในเมืองสาเกต รัญจวนใจ ออก 
พรรษาแล้วมีจีวรเปียกปอนมาเผ้าพระพุทธชินเจ้า ๒. ต่อไปนี้เป็นเรื่องกฐิน คือได้อานิสงส์ 
กฐิน ๕ คือ ก. เที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลา ข. เที่ยวไปไม่ต้องถือไตรจีวรครบสำรับ ค. ฉัน 
คณะโภชน์ได้ง.เก็บอดิเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา จ. จีวรลาภอันเกิดในที่นั้นเป็นของภิกษุ 
ผู้ได้กรานกฐินแล้ว ๓. ญัตติทุติยกรรมวาจา ๔. อย่างนี้กฐินเป็นอันกราน อย่างนี้ไม , เป็น 
อันกราน คือ กฐินกรานด้วยอาการเพียงขีดรอย ซัก กะ ตัด เนา เย็บ ด้น ทำลูกดุม 
ทำรังดุม ประกอบผ้าอนุวาต ประกอบผ้าอนุวาตด้านหน้า ดามผ้า ย้อม ทำนิมิต พูดเลียบเคียง 
ผ้าที่ยืมเขามา เก็บไว้ค้างคืน เป็นนึสสัคคียะ ไม , ได้ทำกัปปะพินทุ นอกจากไตรจีวร นอกจาก 
จีวรมีขันธ์ ๕ หรือเกินกว่า ซึ่งตัดดีแล้วทำให้เป็นจีวรมีมณฑลนอกจากบุคคลกราน กรานโดย 
ไม , ชอบ ภิกษุอยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่เป็นอันกราน 
๕. กฐินกรานด้วยผ้าใหม่ ผ้าเทียมใหม่ ผ้าเก่า ผ้าบังสุกุล ผ้าตกตามร้าน ด้าที่ไม , ได้ทำนิมิต 
ด้าที่ไม , ได้พูดเลียบเคียงได้มา ไม่ใช่ลัาที่ยืมเขามา ไม่ใช่ลัาที่ทำค้างคืน ไม่ใช่เป็นผ้านึสสัคคียะ 
ผ้าที่ทำกัปปะพินทุแล้ว ผ้าไตรจีวร ผ้ามีขันธ์ ๕ หรือเกินกว่า ซึ่งตัดดีแล้ว ทำให้เป็นจีวรมี 
มณฑลเสร็จในวันนี้น บุคคลกราน กรานโดยชอบ ภิกษุอยู่ในสีมาอนุโมทนา อย่างนี้ชื่อว่า 
กรานกฐิน ๖. มาติกาเพื่อเดาะกฐิน ๘ ข้อ คือ ๑. กำหนดด้วยหลีกไป ๒. กำหนด 
ด้วยทำจีวรเสร็จ ๓. กำหนดด้วยตกลงใจ ๔. กำหนดด้วยผ้าเสียหาย ๕. กำหนดด้วย 
ได้ยินข่าว ๖. กำหนดด้วยสิ้นหวัง ๗. กำหนดด้วยล่วงเขต ๘. กำหนดด้วยเดาะ 
พร้อมกัน ๙. อาทายสัตตกะ ๗ วิธี คือ ๑. ถือจีวรที่ทำเสร็จแล้วไปคิดว่าจักไม่กลับ การ 
เดาะกฐินของภิกษุนั้นกำหนดด้วยหลีกไป ๒. ถือจีวรไปนอกสีมา คิดว่าจักทำ ณ ที่นี้จักไม่ 
กลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ ๓. ถือจีวรไปนอกสีมา คิดว่า 
ชักไม่ให้ทำ ชักไม , กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกำหนดด้วยตกลงใจ ๔. ถือจีวรไปนอกสีมา 
คิดว่าชักให้ทำจีวรณที่นี้ จักไม่กลับละ กำลังทำจีวรเสียหายการเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กำหนดด้วยผ้าเสียหาย ๕. ถือจีวรไป คิดว่าชักกลับ ให้ทำจีวรนอกสีมา ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 133 

ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้น กฐินเดาะแล้ว การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกำหนดด้วยได้ยินข่าว 
๖. ถือจีวรไปคิดว่าจักกลับ ให้ทำจีวรนอกสีมา ครั้นทำจีวรเสร็จแล้วโอ้เอ้อยู่นอกสีมาจนกฐินเดาะ 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กำหนดด้วยล่วงเขต ๗. ถือจีวรไป คิดว่าจักกลับ ให้ทำจีวร ณ 
ภายนอกสีมา ครั้นทำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าชักกลับ ชักกลับ กลับทันกฐินเดาะ การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้นพร้อมกับภิกษุทั้งหลาย ๘. สมาทายสัตตกะมี ๗ วิธี ๙. อาทายฉักกะ และ 
สมาทายฉักกะ คือ ถือจีวรที่ทำค้างไว้ไปอย่างละ ๖ วิธี ไม่มีการเดาะกำหนดด้วยหลีกไป 
๑๐. อาทายภาณวาร กล่าวถึงภิกษุถือจีวรไปนอกสีมา คิดว่าชักให้ทำจีวร มี ๓ มาติกา คือ 
๑. กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ ๒. กำหนดด้วยตกลงใจ ๓. กำหนดด้วยผ้าเสียหาย กล่าวถึง 
ภิกษุถือผ้าหลีกไป คิดว่าชักไม่กลับไปนอกสีมา แล้วคิดว่าชักทำ มี ๓ มาติกา คือ ๑. กำหนด 
ด้วยทำจีวรเสร็จ ๒. กำหนดด้วยตกลงใจ ๓. กำหนดด้วยผ้าเสียหาย กล่าวถึงภิกษุถือจีวร 
หลีกไป ด้วยไม , ได้ตั้งใจ ภายหลังเธอคิดว่าชักไม , กลับ มี ๓ นัย กล่าวถึงภิกษุถือจีวรไป คิดว่า 
ชักกลับ อยู่นอกสีมา คิดว่าชักทำจีวร ชักไม่กลับ ให้ทำจีวรเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ ด้วยตกลงใจ ด้วยผ้าเสียหาย ด้วยได้ยินข่าว ด้วยล่วงเขต ด้วยเดาะ 
พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย รวมเป็น ๑๕ ภิกษุนำจีวรหลีกไปและนำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปอีก ๔ วาร 
ก็เหมือนกัน รวมทั้งหมด ๑๕ วิธี หลีกไปด้วยสิ้นหวัง ด้วยหวังว่าจะได้ หลีกไปด้วยกรณียะ 
บางอย่าง ทังสามอย่างนันนักปราชญ์พึงทราบโดยนัยอย่างละ ๑๒ วิธี ๑๑. หวังได้ส่วนจีวร 
ผาสุวิหาร คือ อยู่ตามสบาย ๕ ข้อ ๑๒. กฐินมีปลิโพธและสิ้นปลิโพธ นักปราชญ์พึงแต่ง 
หัวข้อตามเค้าความเทอญ. 

หัวข้อประจำขันธกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 134 
จีวรขันธกะ 

เรื่องคนมีทรัพย์ ชาวพระนครราชคฤห์ 

[๑๒๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้นพระนครเวสาลี เป็นบุรีมั่งคั่ง 
กว้างขวาง มีคนมาก มีคนคับคั่ง และมีอาหารหาได้ง่าย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด 
๗,๗๐๗ หลัง มีสวนดอกไม้ ๗,๗๐๗ แห่ง มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗ สระ และมีหญิงงามเมือง 
ชื่ออัมพปาลีเป็นสตรีทรงโฉมสคราญตาน่าเสน่หา ประกอบด้วยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง ชำนาญ 
ในการฟ้อนรำ ขับร้อง และประโคมดนตรี คนทั้งหลายที่มีความประสงค์ต้องการพาตัวไปร่วม 
อภิรมย์ด้วย ราคาตัวคืนละ ๕๐ กษาปณ์ พระนครเวสาลีงามเพริศพริ้งยิ่งกว่าประมาณ เพราะ 
นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองนั้น ครั้งนั้น พวกคนมีทรัพย์คณะหนึ่ง ชาวพระนครราชคฤห์ 
ได้เดินทางไปพระนครเวสาลีด้วยกรณียะบางอย่าง และได้เห็นพระนครเวสาลีมั่งคั่งกว้างขวาง 
มีคนมาก มีคนคับคั่ง และมีอาหารหาได้ง่าย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง 
มีสวนดอกไม้ ๗,๗๐๗ แห่ง มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗ สระ และมีนางอัมพปาลีหญิงงามเมือง 
ผู้ทรงโฉมสคราญตาน่าเสน่หา ประกอบด้วยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง ชำนาญในการฟ้อนรำ ขับร้อง 
และประโคมดนตรี คนทั้งหลายที่มีความประสงค์ต้องการตัวไปร่วมอภิรมย์ด้วย ราคาตัวคืนละ 
๕๐ กษาปณ์และพระนครเวสาลี งามเพริศพริ้งยิ่งกว่าประมาณ เพราะนางอัมพปาลีหญิงงามเมือง 
นั้น ครั้นพวกเขาเสร็จกรณียะนั้นในพระนครเวสาลีแล้ว กลับมาพระนครราชคฤห์ตามเดิม 
เข้าเฝ็าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ครั้นแล้วได้กราบทูลคำนี้แด่น้าวเธอว่า ขอเดชะฯ 
พระนครเวสาลี เป็นบุรีที่มั่งคั่ง กว้างขวาง มีคนมาก มีคนคับคั่ง และมีอาหารหาได้ง่าย 
มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มีสวนดอกไม้ ๗,๗๐๗ แห่ง มีสระโบกขรณี 
๗,๗๐๗ สระ และมีนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองผู้ทรงโฉมสคราญตาน่าเสน่หา ประกอบด้วย 
ผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง ชำนาญในการฟ้อนรำ ขับร้องและประโคมดนตรี คนทั้งหลายที่มีความ 
ประสงค์ต้องการพาตัวไปร่วมอภิรมย์ด้วยราคาตัวคืนละ ๕๐ กษาปณ์ และพระนครเวสาลีงาม 
เพริศพริ้งยิ่งกว่าประมาณ เพราะนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองนั้น ขอเดชะฯ แม้ชาวเราจะตั้ง 
หญิงงามเมืองขึ้นบ้าง ก็จะเป็นการดี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 135 

พระราชารับสั่งว่า พนาย ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงเสาะหากุมารีผู้มีลักษณะงามเช่นนั้น 
ที่ควรจะคัดเลือกให้เป็นหญิงงามเมือง. 

กำเนิดชีวกโกมารภัจจ์ 

ก็สมัยนั้น ในพระนครราชคฤห์ มีกุมารีชื่อสาลวดีเป็นสตรีทรงโฉมสคราญตาน่าเสน่หา 
ประกอบด้วยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง จึงพวกคนมีทรัพย์ชาวพระนครราชคฤห์ ได้คัดเลือกกุมารีสาลวดี 
เป็นหญิงงามเมือง ครั้นนางกุมารีสาลวดี ได้รับเลือกเป็นหญิงงามเมืองแล้ว ไม , ช้านานเท่าไรนัก 
ก็ได้เป็นผู้ชำนาญในการฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงเครื่องดนตรี มีคนที่มีความประสงค์ต้องการตัว 
ไปร่วมอภิรมย์ ราคาตัวคืนละ ๑๐๐ กษาปณ์ ครั้นมิช้ามินาน นางสาลวดีหญิงงามเมืองก็ตั้งครรภ์ 
จึงนางมีความคิดเห็นว่า ธรรมดาสตรีมีครรภ์ไม่เป็นที่พอใจของพวกบุรุษ ถ้าใครๆ ทราบว่าเรา 
มีครรภ์ ลาภผลของเราจักเสื่อมหมด ถ้ากระไร เราควรแจ้งให้เขาทราบว่าเป็นไข้ ต่อมานางได้ 
สั่งคนเฝ็าประตูไว้ว่า นายประตูจำ โปรดอย่าให้ชายใดๆ เข้ามา และผู้ใดถามหาดิฉัน จงบอก 
ให้เขาทราบว่าเป็นไข้นะ 

คนเผิาประตูนั้นรับคำนางสาลวดีหญิงงามเมืองว่า จะปฏิบัติตามกำสั่งเช่นนั้น หลังจากนั้น 
อาศัยความแก , แห่งครรภ์นั้น นางได้คลอดบุตรเป็นชาย และสั่งกำชับทาสีว่า แม่สาวใช้ 
จงวางทารกนี้ลงบนกระด้งเก่าๆ แล้วนำออกไปทิ้งที่กองหยากเยื่อ 

ทาสีนั้นรับกำนางว่า ทำเช่นนั้นได้ เจ้าค่ะ ดังนี้แล้ววางทารกนั้นลงบนกระด้งเก่าๆ 
นำออกไปทิ้งไว้ ณ กองหยากเยื่อ 

ก็ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า เจ้าชายอภัย กำลังเสด็จเข้าสู่พระราชวัง ได้ทอดพระเนตร 
เห็นทารกนั้นอันฝูงกาห้อมล้อมอยู่ ครั้นแล้วได้ถามมหาดเล็กว่า พนายนั่นอะไรฝูงการุมกันตอม 
ม. ทารก พ , ะย่ะค่ะ 
อ. ยังเป็นอยู่หรือ พนาย 
ม. ยังเป็นอยู่ พ , ะย่ะค่ะ 

อ. พนาย ล้าเช่นนั้น จงนำทารกนั้นไปที่วังของเรา ให้นางนมเลี้ยงไว้ 
คนเหล่านั้นรับสนองพระบัญชาว่า อย่างนั้น พ่ะย่ะค่ะ แล้วนำทารกนั้นไปวังเจ้าชายอภัย 
มอบแก่นางนมว่า โปรดเลี้ยงไว้ด้วย อาศัยกำว่า ยังเป็นอยู่ เขาจึงขนานนามทารกนั้นว่า ชีวก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 136 

ชีวกนั้น อันเจ้าชายรับสั่งให้เลี้ยงไว้ เขาจึงได้ตั้งนามสกุลว่า โกมารภัจจ์ ต่อมาไม่นานนัก 
ชีวกโกมารภัจจ์ก็รู้เดียงสา จึงเข้าเฝ็าเจ้าชายอภัย ครั้นแล้วได้ทูลคำนั้แด่เจ้าชายอภัยว่า ใครเป็น 
มารดาของเกล้ากระหม่อม ใครเป็นบิดาของเกล้ากระหม่อม พ , ะย่ะค่ะ 

เจ้าชายรับสั่งว่า พ่อชีวก แม้ถึงตัวเราก็ไม , รู้จักมารดาของเจ้า ก็แต่ว่าเราเป็นบิดาของเจ้า 
เพราะเราได้ให้เลี้ยงเจ้าไว้. 

จึงชีวกโกมารภัจจ์มีความคิดเห็นว่า ราชสกุลเหล่านี้แล คนที่ไม , มีศิลปะ จะเข้าพึ่ง 
พระบารมี ทำไม , ได้ง่าย ล้ากระไร เราควรเรียนวิชาแพทย์ไว้. 

เรียนศิลปะทางแพทย์ 

[๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล นายแพทย์ทิศาปาโมกข์ตั้งสำนักอยู่ ณ เมืองตักกสิลา 
จึงชี-วกโกมารภัจจ์ ไม , ทูลลาเจ้าชายอภัย ลอบเดินทางไปเมืองตักกสิลา เดินรอนแรมไปโดยลำดับ 
ถึงเมืองตักกสิลา แล้วเข้าไปหานายแพทย์ผู้นั้น ครั้นแล้วได้กราบเรียนคำนี้แก , นายแพทย์ว่า 
ท่านอาจารย์ กระผมประสงค์จะศึกษาศิลปะ 

นายแพทย์สั่งว่า พ่อชีวก ถ้าเช่นนั้น จึงศึกษาเถิด. 

ครั้งนั้นชีวกโกมารภัจจ์ เรียนวิชาได้มาก เรียนได้เร็ว เข้าใจดีด้วย และวิชาที่เรียน 
ได้แล้วก็ไม , ลืม ครั้นล่วงมาได้ ๗ ปี ชีวกโกมารภัจจ์คิดว่า ตัวเราเรียนวิชาได้มาก เรียนได้เร็ว 
เข้าใจดีด้วย ทั้งวิชาที่เรียนได้ก็ไม่ลืม และเราเรียนมาได้ ๗ ปีแล้วยังไม , สำเร็จศิลปะนี้เมื่อไร 
จักสำเร็จสักที จึงเข้าไปหานายแพทย์ผู้นั้นแล้วได้เรียนถามว่า ท่านอาจารย์ กระผมเรียนวิชาได้มาก 
เรียนได้เร็วเข้าใจดีด้วยทั้งวิชาที่เรียนได้แล้วก็ไม , ลืมและกระผมได้เรียนมาเป็นเวลา๗ปี 
ก็ยังไม่สำเร็จ เมื่อไรจักสำเร็จสักทีเล่า ขอรับ. 

นายแพทย์ตอบว่า พ่อชีวก ถ้าเช่นนั้นเธอจงลือเสียมเที่ยวไปรอบเมืองตักกสิลา 
ระยะทาง ๑ โยชน์ ตรวจดูสิ่งใดไม่ใช่ตัวยา จงขุดสิ่งนั้นมา 

ชีวกโกมารภัจจ์รับคำนายแพทย์ว่า เป็นเช่นนั้นท่านอาจารย์ ดังนั้นแล้ว ลือเสียมเดินไป 
รอบเมืองตักกสิลาระยะทาง ๑ โยชน์ มิได้เห็นสิ่งใดที่ไม่เป็นตัวยาสักอย่างหนึ่ง จึงเดินทางกลับ 
เข้าไปหานายแพทย์ และได้กราบเรียนคำนี้ต่อนายแพทย์ว่า ท่านอาจารย์กระผมเดินไปรอบเมือง 
ตักกสิลาระยะทาง ๑ โยชน์แล้ว มิได้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นยาสักอย่างหนึ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 137 

นายแพทย์บอกว่า พ่อชีวก เธอศึกษาสำเร็จแล้ว เท่านี้ก็พอที่เธอจะครองชีพได้ แล้ว 
ได้ให้เสบียงเดินทางเล็กน้อยแก , ชีวกโกมารภัจจ์ 

ลำดับนั้น ชีวกโกมารภัจจ์ถือเสบียงเล็กน้อยนั้นแล้ว ได้เดินทางมุ่งไปพระนครราชคฤห์ 
ครั้นเดินทางไปเสบียงเพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดลงที่เมืองสาเกต ในระหว่างทาง จึงเกิดความ 
ปริวิตกว่าหนทางเหล่านี้แลกันดารอัตคัดนั้า อัตคัดอาหาร คนไม่มีเสบียงจะเดินไป ทำไม , ได้ง่าย 
จำเราจะต้องหาเสบียง. 

ภาคปฏิบัติงานแพทย์ 

[๑๓๐]ก็โดยสมัยนั้นแลภรรยาเศรษฐีที่เมืองสาเกตเป็นโรคปวดศีรษะอยู่๗ปี 
นายแพทย์ทิศาปาโมกข์ใหญ่ๆ หลายคนมารักษา ก็ไม , สามารถรักษาให้หาย ได้ขนเงินไปเป็น 
อันมาก จึงชีวกโกมารภัจจ์เข้าไปสู่เมืองสาเกต ถามคนทั้งหลายว่า พนาย ใครเจ็บไข้บ้าง ฉันจะ 
รักษา คนทั้งหลายพากันบอกว่า ท่านอาจารย์ ภรรยาเศรษฐีนั้นปวดศีรษะอยู่ ๗ ปี เชิญไป 
รักษาภรรยาเศรษฐีเถิดท่านอาจารย์จึงชีวกโกมารภัจจ์เดินทางไปบ้านเศรษฐีคหบดี ครั้นถึงแล้ว 
ได้สั่งคนเฝ็าประตูว่า พ่อนาย ท่านจงไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีว่า คุณนายขอรับ หมอมาแล้ว 
เขามีความประสงค์จะเยี่ยมคุณนาย 

คนเฝ็าประตูรับคำชีวกโกมารภัจจ์ว่า เป็นอย่างนั้นขอรับ อาจารย์ ดังนั้น แล้วเข้าไปหา 
ภรรยาเศรษฐี แล้วได้กราบเรียนว่า คุณนายขอรับ หมอมาแล้ว เขามีความประสงค์จะเยี่ยม 
คุณนาย 

ภรรยาเศรษฐีถามว่า พ่อนายเฝืาประตูจำ หมอเป็นคนเช่นไร 

พ. เป็นหมอหนุ่มๆ ขอรับ 

ภ. ไม , ละ พ่อนายเฝ็าประตู หมอหนุ่มๆ จักทำอะไรแก่ฉันได้ นายแพทย์ทิศาปาโมกข์ 
ใหญ่ๆ หลายคนมารักษา ก็ไม่สามารถรักษาให้หาย ได้ขนเงินไปเป็นอันมาก 

จึงนายประตูนั้น เดินออกมาหาชีวกโกมารภัจจ์ แล้วได้เรียนว่า ท่านอาจารย์ ภรรยา 
เศรษฐีพูดอย่างนี้ว่า ไม่ละ พ่อนายเฝืาประตู หมอหนุ่มๆ ชักทำอะไรแก่ฉันได้ นายแพทย์ทิศา 
ปาโมกข์ใหญ่ๆ หลายคนมารักษา ก็ไม , สามารถรักษาให้หาย ได้ขนเงินไปเป็นอันมาก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 138 

ชี. ท่อนายเฝ็าประตู ท่านจงไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีว่า คุณนายขอรับ คุณหมอสั่ง 
มาอย่างนี้ว่า ขอคุณนายอย่าเพิ่งให้อะไรๆ ต่อเมื่อหายโรคแล้ว คุณนายประสงค์จะให้สิ่งใด จึง 
ค่อยให้สิ่งนั้นเถิด 

นายประตูรับคำชีวกโกมารภัจจ์ว่า เป็นอย่างนั้น ขอรับอาจารย์ ดังนั้นแล้วเข้าไปหา 
ภรรยาเศรษฐี ได้กราบเรียนว่า คุณนายขอรับ คุณหมอบอกข่าวมาอย่างนั้ว่า ขอคุณนายอย่าเพิ่ง 
ให้อะไรๆ ก่อน ต่อเมื่อคุณนายหายโรคแล้ว ประสงค์จะให้สิ่งใด จึงค่อยให้สิ่งนั้นเถิด 
ภรรยาเศรษฐีสั่งว่า พ่อนายประตู ล้าเช่นนั้นเชิญคุณหมอมา 
นายประตูรับคำภรรยาเศรษฐีว่า อย่างนั้นขอรับ แล้วเข้าไปหาชีวกโกมารภัจจ์ แล้วได้ 
แจ้งให้ทราบว่า ท่านอาจารย์ ภรรยาเศรษฐีขอเชิญท่านเข้าไป 
เริ่มรักษาภรรยาเศรษฐี 

ลำดับนั้นชีวกโกมารภัจจ์เข้าไปหาภรรยาเศรษฐี ครั้นแล้วตรวจดูความผันแปรของภรรยา 
เศรษฐี แล้วได้กล่าวคำนั้แก่ภรรยาเศรษฐีว่า คุณนายขอรับ ผมต้องการเนยใสหนึ่งซองมือ ครั้น 
ภรรยาเศรษฐีสั่งให้หาเนยใสหนึ่งซองมือมาให้แก , ชีวกแล้ว ชีวกโกมารภัจจ์จึงหุงเนยใสหนึ่งซอง 
มือนั้น ดับยาต่างๆ ให้ภรรยาเศรษฐีนอนหงายบนเตียง แล้วให้นัตถุ ขณะนั้นเนยใสที่ให้นัตถุ 
นั้นได้พุ่งออกจากปาก จึงภรรยาเศรษฐีถ่มเนยใสนั้นลงในกระโถน สั่งทาสีว่า แม่สาวใช้จงเอา 
สำลีซับเนยใสนึไว้จึงชีวกโกมารภัจจ์ได้คิดว่า แปลกจริงพวกเรา แม่บ้านคนนึช่างสกปรก 
เนยใสนั้จำเป็นจะต้องทิ้ง ยังใช้ให้ทาสีเอาสำลีซับไว้ ส่วนยาของเรามีราคาแพงๆ มากกว่าปล่อย 
ให้เสีย แม่บ้านคนนั้จักให้ขวัญข้าวอะไรแก , เราบ้าง 

ขณะ นั้น ภรรยาเศรษฐีสังเกต เอา การ อัน แปลกของชีวกโกมาร ภัจจ์ แล้ว ได้ ถามคำนั้แก , 

ชีวกโกมารภัจจ์ว่า อาจารย์ท่านแปลกใจอะไรหรือ 

ชี. เวลานั้ผมกำลังคิดอยู่ว่า แปลกจริงแม่บ้านคนนั้ช่างสกปรกเหลือเกิน เนยใสนั้ 
จำเป็นจะต้องทิ้ง ยังใช้ให้ทาสีเอาสำลีซับไว้ ส่วนยาของเรามีราคาแพงๆ มากกว่าปล่อยให้เสีย 
แม่บ้านคนนั้จักให้ขวัญข้าวอะไรแก่เราบ้าง 

ภ. อาจารย์ พวกดิฉันชื่อว่าเป็นคนมีเหย้าเรือน จำเป็นจะต้องรู้จักสิ่งที่ควรสงวน 
เนยใสนั้ยังดีอยู่จะใช้เป็นยาสำหรับทาเท้าพวกทาสหรือกรรมกรก็ได้ใช้เป็นนั้ามันเติมตะเกียงก็ได้ 
อาจารย์ท่านอย่าได้คิดวิตกไปเลย ค่าขวัญข้าวของท่านจักไม , ลดน้อย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 139 

คราวนั้นชีวกโกมารภัจจ์ได้กำจัดโรคปวดศีรษะของภรรยาเศรษฐีซึ่งเป็นมา๗ ปีให้หาย 
โดยวิธีนัตถุยาคราวเดียวเท่านั้น ครั้นภรรยาเศรษฐีหายโรคแล้ว ได้ให้รางวัลชีวกโกมารภัจจ์เป็น 
เงิน ๔,๐00 กษาปณ์ บุตรเศรษฐีได้ทราบว่ามารดาของเราหายโรคแล้ว ได้ให้รางวัลเพิ่มอีก 
๔,00๐ กษาปณ์ บุตรสะใภ้ได้ทราบว่า แม่ผัวของเราหายโรคแล้ว ก็ได้ให้รางวัล ๔,00๐ กษาปณ์ 
เศรษฐีคหบดีทราบว่า ภรรยาของเราหายโรคแล้วได้เพิ่มรางวัลให้อีก ๔,๐00 กษาปณ์ และให้ทาส 
ทาสี รถม้าอีกด้วย จึงชีวกโกมารภัจจ์รับเงิน ๑๖,00๐ กษาปณ์ กับทาส ทาสี และรถม้าเดินมุ่ง 
ไปพระนครราชคฤห์ ถึงพระนครราชคฤห์โดยลำดับ เข้าเฝ็าเจ้าชายอภัย ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า 
เงิน ๑๖,00๐ กษาปณ์ กับทาส ทาสี และรถม้านี้เป็นการกระทำครั้งแรกของเกล้ากระหม่อม ขอ 
ใต้ฝ่าพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดรับค่าเลี้ยงดูเกล้ากระหม่อมเถิด พระเจ้าข้า 

พระราชกุมารรับสั่งว่า อย่าเลย พ่อนายชีวก ทรัพย์นี้จงเป็นของเจ้าคนเดียวเถิด และ 
เจ้าจงสร้างบ้านอยู่ในวังของเราเถิด 

ชีวกโกมารภัจจ์ทูลรับพระบัญชาเจ้าชายอภัยว่า เป็นพระกรุณายิ่งพระเจ้าข้า แล้วได้สร้าง 
บ้านอยู่ในวังของเจ้าชายอภัย. 

เรื่องพระเจ้าพิมพิสารทรงประชวรโรคริดสีดวงงอก 
[๑๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงประชวรโรคริดสีดวง 
งอก พระภูษาเปือนพระโลหิต พวกพระสนมเห็นแล้วพากันเย้ยหยันว่า บัดนี้พระเจ้าอยู่หัวทรง 
มีระดู ต่อมาพระโลหิตบังเกิดแก่พระองค์แล้ว ไม่นานเท่าไรนัก พระองค์จักประสูติ พระราชา 
ทรงเก้อเพราะคำเย้ยหยันของพวกพระสนมนั้น ต่อมาท้าวเธอได้ตรัสเล่าความนั้นแก่เจ้าชายอภัยว่า 
พ่ออภัย พ่อป่วยเป็นโรคเช่นนั้นถึงกับภูษาเปือนโลหิต พวกพระสนมเห็นแล้วพากันเย้ยหยันว่า 
บัดนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีระดู ต่อมพระโลหิตบังเกิดแก่พระองค์แล้ว ไม่นานเท่าไรนัก พระองค์ 
จักประสูติ เอาเถอะ พ่ออภัย เจ้าช่วยหาหมอชนิดที่พอจะรักษาพ่อได้ให้ทีเถิด 

อ. ขอเดชะ นายชีวกผู้นี้เป็นหมอประจำข้าพระพุทธเจ้า ยังหนุ่ม ทรงคุณวุฒิ เธอชัก 
รักษาพระองค์ได้ 

พ. พ่ออภัย ล้าเช่นนั้นเธอจงสั่งหมอชีวก เขาจักได้รักษาพ่อ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 140 

ครั้งนั้นเจ้าชายอภัย สั่งชีวกโกมารภัจจ์ว่า พ่อนายชีวก เธอจงไปรักษาพระเจ้าอยู่หัว 
ชีวกโกมารภัจจ์รับสนองพระบัญชาว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้า แล้วเอาเล็บตักยาเดินไปในราชสำนัก 
ครั้นถึงแล้วเข้าเฝ็าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช แล้วได้กราบทูลคำนี้แด'พระเจ้าพิมพิสาร 
จอมเสนามาคธราชว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าจักตรวจโรคของพระองค์ แล้วรักษาโรค 
ริดสีดวงงอกของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช หายขาดด้วยทายาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
ครั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงหายประชวรจึงรับสั่งให้สตรี ๕๐๐ นาง 
ตกแต่งเครื่องประดับทั้งปวง ให้เปลื้องออกทำเป็นห่อแล้ว ได้มีพระราชโองการแก่ชีวกโกมาร- 
ภัจจ์'ว่า พ่อนายชีวก เครื่องประดับทั้งปวงของสตรี ๕๐๐ นางนี้จงเป็นของเจ้า 

ชี. อย่าเลย พระพุทธเจ้าข้า ขอพระองค์จงทรงโปรดระลึกว่าเป็นหน้าที่ของข้าพระ- 
พุทธเจ้าเถิด 

พ. ล้าอย่างนั้น เจ้าจงบำรุงเรากับพวกฝ่ายใน และภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
ชีวกโกมารภัจจ์ทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า. 

เรื่องเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห์ 

[๑๓๒]ก็โดยสมัยนั้นแล เศรษฐีชาวพระนครราชคฤห์ป่วยเป็นโรคปวดศีรษะอยู่๗ปี 
นายแพทย์ทิศาปาโมกข์ใหญ่ๆ หลายคนมารักษา ก็ไม , สามารถรักษาให้หาย ขนเงินไปเป็นอันมาก 
อนึ่ง เศรษฐีนั้นถูกนายแพทย์บอกคืน นายแพทย์บางพวกได้ทำนายไว้อย่างนี้ว่า เศรษฐีคหบดี 
ชักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ บางพวกทำนายไว้อย่างนี้ว่า ชักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗ 

ครั้งนั้นพวกคนรํ่ารวย ชาวพระนครราชคฤห้ได้มีความปริวิตกว่า เศรษฐีคหบดีผู้นี้แล 
มีอุปการะมากแก , พระเจ้าอยู่หัวและชาวนิคม แต่ท่านถูกนายแพทย์บอกคืนเสียแล้ว นายแพทย์ 
บางพวกทำนายไว้อย่างนี้ว่า เศรษฐีคหบดีชักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ บางพวกทำนายไว้อย่างนี้ว่า 
ชักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗ ก็ชีวกผู้นี้เป็นนายแพทย์'หลวงที่หนุ่มทรงคุณวุฒิ ล้าเช่นนั้นพวกเรา 
พึงทูลขอนายแพทย์ชีวกต่อพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจะให้รักษาเศรษฐีคหบดี แล้วจึงพากันไปใน 
ราชสำนัก ครั้นถึงแล้วได้เข้าเฝ็ากราบบังคมทูลแด่พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชว่า ขอ 
เดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เศรษฐีคหบดีผู้นี้มีอุปการะมากแก่ , ใต้ฝ่าละออง 
ธลีพระบาทและชาวนิคม แต่ท่านถกนายแพทย์บอกคืนเสียแล้ว นายแพทย์บางพวกทำนายไว้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 141 

อย่างนี้ว่า เศรษฐีคหบดี จักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ บางพวกทำนายไว้อย่างนี้ว่า จักถึงอนิจกรรม 
ในวันที่ ๗ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงมีพระบรมราช 
โองการสั่งนายแพทย์ชีวก เพื่อได้รักษาเศรษฐีคหบดี 

ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงมีพระราชดำรัสสั่งชีวกโกมารภัจจ์ว่า 
พ่อนายชีวก เจ้าจงไปรักษาเศรษฐีคหบดี 

ชีวกโกมารภัจจ์ทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า อย่างนั้นขอเดชะ แล้วไปหาเศรษฐี 
คหบดี สังเกตอาการที่ผิดแปลกของเศรษฐีคหบดีแล้ว ได้ถามเศรษฐีคหบดีว่า ท่านคหบดี 
ล้าฉันรักษาท่านหายโรค จะพึงมีรางวัลอะไรแก่ฉันบ้าง? 

ศ. ท่านอาจารย์ ทรัพย์สมบัติทั้งปวงจงเป็นของท่าน และตัวข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาส 
ของท่าน 

ชี. ท่านคหบดี ท่านอาจนอนข้างเดียวตลอด ๗ เดือนได้ไหม? 

ศ. ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าอาจนอนข้างเดียวตลอด ๗ เดือนได้ 

ชี. ท่านคหบดี ท่านอาจนอนข้างที่สองตลอด ๗ เดือนได้ไหม? 

ศ. ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าอาจนอนข้างที่สองตลอด ๗ เดือนได้ 

ชี. ท่านคหบดี ท่านอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได้ไหม? 

ศ. ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได้ 

ครั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจ์ให้เศรษฐีคหบดีนอนบนเตียง มัดไว้กับเตียงถลกหนังศีรษะ 
เปิดรอยประสานกระโหลกศีรษะ นำสัตว์มีชีวิตออกมาสองตัว แล้วแสดงแก่ประชาชนว่า 
ท่านทั้งหลายจงดูสัตว์มีชีวิต ๒ ตัวนี้เล็กตัวหนึ่ง ใหญ่ตัวหนึ่ง พวกอาจารย์ที่ท่านายไว้อย่างนี้ว่า 
เศรษฐีคหบดีชักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ เพราะ ท่านได้เห็นสัตว์ตัวใหญ่นี้มันจักเจาะกินมันสมอง 
ของเศรษฐีคหบดีในวันที่ ๕ เศรษฐีคหบดีถูกมันเจาะกินสมองหมด ก็จักถึงอนิจกรรม สัตว์ 
ตัวใหญ่นี้ชื่อว่าอันอาจารย์พวกนั้นเห็นถูกต้องแล้ว ส่วนพวกอาจารย์ที่ท่านายไว้อย่างนี้ว่า 
เศรษฐีคหบดีชักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗ เพราะท่านได้เห็นสัตว์ตัวเล็กนี้มันจักเจาะกินมันสมอง 
ของเศรษฐีคหบดีในวันที่ ๗ เศรษฐีคหบดีถูกมันเจาะกินมันสมองหมด ก็จักถึงอนิจกรรม สัตว์ 
ตัวเล็กนี้ชื่อว่าอันอาจารย์พวกนั้นเห็นถูกต้องแล้ว ดังนี้แล้วปิดแนวประสานกระโหลกศีรษะ 
เย็บหนังศีรษะแล้วได้ทายาสมานแผล 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 142 

ครั้นล่วงสัปดาห์หนึ่ง เศรษฐีคหบดีได้กล่าวคำนี้ต่อชีวกโกมารภัจจ์ว่า ท่านอาจารย์ 
ข้าพเจ้าไม , อาจนอนข้างเดียวตลอด ๗ เดือนได้ 

ชี. ท่านคหบดี ท่านรับคำฉันว่า ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าอาจนอนข้างเดียวตลอด ๗ เดือน 
ได้ดังนี้ มิใช่หรือ? 

ศ. ข้าพเจ้ารับคำท่านจริง ท่านอาจารย์ แต่ข้าพเจ้าจักตายแน่ ข้าพเจ้าไม , อาจนอน 
ข้างเดียวตลอด ๗ เดือนได้ 

ชี. ท่านคหบดี ถ้าเช่นนั้น ท่านจงนอนข้างที่สองตลอด ๗ เดือนเถิด 

ครั้นล่วงสัปดาห์หนึ่ง เศรษฐีคหบดี ได้กล่าวคำนี้ต่อชีวกโกมารภัจจ์ว่า ท่านอาจารย์ 
ข้าพเจ้าไม่อาจนอนข้างที่สองตลอด ๗ เดือนได้ 

ชี. ท่านคหบดี ท่านรับคำฉันว่า ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้านอนข้างที่สองตลอด ๗ เดือนได้ 
ดังนี้มิ 1 ใชีหรือ? 

ศ. ข้าพเจ้ารับคำท่านจริง ท่านอาจารย์ แต่ข้าพเจ้าชักตายแน่ ข้าพเจ้าไม , อาจนอน 
ข้างที่สองตลอด ๗ เดือนได้ 

ชี. ท่านคหบดี ถ้าเช่นนั้น ท่านจงนอนหงายตลอด ๗ เดือนเถิด 

ครั้นล่วงสัปดาห์หนึ่ง เศรษฐีคหบดี ได้กล่าวคำนี้ต่อชีวกโกมารภัจจ์ว่า ท่านอาจารย์ 
ข้าพเจ้าไม , อาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได้ 

ชี. ท่านคหบดี ท่านรับคำฉันว่า ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได้ 
ดังนี้ มิใช่หรือไม่? 

ศ. ข้าพเจ้ารับคำท่านจริง ท่านอาจารย์แต่ข้าพเจ้าจักตายแน่ ข้าพเจ้าไม , อาจนอนหงาย 
ตลอด ๗ เดือนได้ 

ชี. ท่านคหบดี ถ้าฉันไม่บอกท่านไว้ ท่านก็นอนเท่านั้นไม , ได้ แต่ฉันทราบอยู่ก่อน 
แล้วว่า เศรษฐีคหบดีชักหายโรคในสามสัปดาห์ ลุกขึ้นเถิด ท่านหายป่วยแล้ว ท่านจงรู้ 
จะได้รางวัลอะไรแก่ฉัน 

ศ. ท่านอาจารย์ ก็ทรัพย์สมบัติทั้งปวงจงเป็นของท่าน ตัวข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสของท่าน 

ชี. อย่าเลย ท่านคหบดี ท่านอย่าได้ให้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดแก , ฉันเลย และท่านก็ 
ไม่ต้องยอมเป็นทาสของฉัน ท่านจงทูลเกล้าถวายทรัพย์แก , พระเจ้าอยู่หัวแสนกษาปณ์ ให้ฉัน 
แสนกษาปณ์ก็พอแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 143 

ครั้นเศรษฐีคหบดีหายป่วย ได้ทูลเกล้าถวายทรัพย์แด่พระเจ้าอยู่หัว แสนกษาปณ์ได้ให้ 
แก , ชีวกโกมารภัจจ์ แสนกษาปณ์ 

เรื่องบุตรเศรษฐีป่วยโรคเนื้องอกที่ลำไห้ 

[๑๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสีผู้เล่นกีฬาหกคะเมน ได้ป่วย 
เป็นโรคเนื้องอกที่ลำไห้ ข้าวยาคูที่เธอดื่มเข้าไปก็ดี ข้าวสวยที่เธอรับประทานก็ดีไม่ย่อยอุจจาระ 
และปัสสาวะออกไม่สะดวก เพราะโรคนั้น เธอจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณซูบซีด 
เหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็น ครั้งนั้นเศรษฐีชาวพระนครพาราณสีได้มีความปริวิตกลังนี้ว่า 
บุตรของเราได้เจ็บป่วยเช่นนั้น ข้าวยาคูที่เธอดื่มก็ดี ข้าวสวยที่เธอรับประทานก็ดี ไม่ย่อย 
อุจจาระและปัสสาวะออกไม่สะดวก บุตรของเรานั้นจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณซูบซีด 
เหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็น เพราะโรคนั้น ล้ากระไร เราพึงไปพระนครราชคฤห์แล้วทูลขอ 
นายแพทย์ชีวกต่อพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจะได้รักษาบุตรของเรา ต่อแต่นั้นเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห์ 
แล้ว เข้าเฝ็าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช แล้วได้กราบทูลว่า ขอเดชะฯ บุตรของ 
ข้าพระพุทธเจ้าได้เจ็บป่วยเช่นนั้น ข้าวยาคูที่เธอดื่มก็ดี ข้าวสวยที่เธอรับประทานก็ดี ไม , ย่อย 
อุจจาระและปัสสาวะออกไม่สะดวก เธอจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณซูบซีด เหลืองขึ้นๆ 
มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็น เพราะโรคนั้น ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ขอใต้ฝ่าละอองธุลี- 
พระบาทจงมีพระบรมราชโองการสั่งนายแพทย์ชีวก เพื่อจะได้รักษาบุตรของข้าพระพุทธเจ้า 
ลำดับนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ได้ทรงมีพระราชดำรัสสั่งชีวกโกมารภัจจ์ว่า 
ไปเถิด พ่อนายชีวก เจ้าจงไปพระนครพาราณสี แล้วรักษาบุตรของเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี 
ชีวกโกมารภัจจ์ทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า อย่างนั้นขอเดชะฯ แล้วไปพระนคร 
พาราณสี เข้าไปหาเศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี สังเกตอาการที่ผิดแปลกของเศรษฐีบุตรชาว 
พระนครพาราณสี เชิญประชาชนให้ออกไปเสีย ขึงม่านมัดเศรษฐีบุตรไว้กับเสา ให้ภรรยาอยู่ 
ข้างหน้า ผ่าหนังท้อง นำเนื้องอกที่ลำไห้ออกแสดงแก่ภรรยาว่า เธอจงดูความเจ็บป่วยของสามีเธอ 
ข้าวยาคูที่สามีเธอดื่มก็ดี ข้าวสวยที่สามีเธอรับประทานก็ดี ไม่ย่อย อุจจาระและปัสสาวะออก 
ไม่สะดวก เพราะโรคนี้สามีเธอนี้จึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณซูบซีด เหลืองขึ้นๆ 
มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็นดังนี้แล้วตัดเนื้องอกในลำไห้ออก สอดใส่ลำไห้กลับดังเดิม แล้วเย็บ 
หนังท้องทายาสมานแผล ต่อมาไม่นานเท่าไรนัก เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสึ ได้หายโรคแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 144 

ครั้งนั้น เศรษฐีชาวพระนครพาราณสีคิดว่า บุตรของเราหายโรคพ้นอันตรายแล้ว จึงให้ 
รางวัลแก , ชีวกโกมารภัจจ์เป็นเงิน ๑๖,๐00 กษาปณ์ชีวกโกมารภัจจ์รับเงิน ๑๖,00๐ กษาปณ์นั้น 
เดินทางกลับมาสู่พระนครราชคฤห์ตามเดิม. 

เรื่องพระเจ้าจัฌฑปัชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง 

[๑๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าปัชโชตราชาในกรุงธุชเชนี ทรงประชวรโรคผอมเหลือง 
นายแพทย์ที่ใหญ่ๆ มีชื่อเสียงโด่งดังหลายคน มารักษา ก็ไม , อาจทำให้โรคหาย ได้ขนเงินไป 
เป็นอันมาก ครั้งนั้น พระเจ้าปัชโชตได้ส่งราชทูตลือพระราชสาส์น ไปในพระราชสำนักพระเจ้า 
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีใจความว่า หม่อมฉันเจ็บป่วยเป็นอย่างนั้น ขอพระราชทาน 
พระบรมราชวโรกาส ขอพระองค์โปรดสั่งหมอชีวก เขาจักรักษาหม่อมฉัน จึงพระเจ้าพิมพิสาร 
จอมเสนามาคธราช ได้ดำรัสสั่งชีวกโกมารภัจจ์ว่า ไปเถิด พ่อนายชีวก เจ้าจงไปเมืองธุชเชนึ 
รักษาพระเจ้าปัชโชต 

ชีวกโกมารภัจจ์ทูลรับสนองพระบรมราชโองการ แล้วเดินทางไปเมืองธุชเชนึ เข้าไปใน 
พระราชสำนัก แล้วเข้าเฝาพระเจ้าปัชโชต ได้ตรวจอาการที่ผิดแปลกของพระเจ้าปัชโชต แล้วได้ 
กราบทูลคำนี้แด่ท้าวเธอว่า ขอเดชะฯ ข้าพระพุทธเจ้าจักหุงเนยใส พระองค์จักเสวยเนยใสนั้น 

พระเจ้าปัชโชตรับสั่งห้ามว่า อย่าเลย พ่อนายชีวก ท่านเว้นเนยใสเสีย อาจรักษาเรา 
ให้หายโรคได้ด้วยวิธีใด ท่านจงทำวิธีนั้นเถิด เนยใสเป็นของน่าเกลียด น่าสะอิดสะเอียน 
สำหรับฉัน 

ขณะนั้น ชีวกโกมารภัจจ์ได้มีความปริวิตกว่า พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้แล ทรงประชวร 
เช่นนี้ เราเว้นเนยใสเสีย ไม , อาจรักษาพระองค์ให้หายโรคได้ เอาละเราควรหุงเนยใสให้มีสึ 
กลิ่น รส เหมือนนั้าฝาด ดังนี้ แล้วได้หุงเนยใสด้วยเภสัชนานาชนิด ให้มีสี กลิ่น รส 
เหมือนนี้าฝาด ครั้นแล้วฉุกคิดได้ว่า เนยใสที่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เสวยแล้ว เมื่อย่อย 
ชักท่าให้เรอ พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ทรงเกนั้ยวกราด จะพึงรับสั่งให้พิฆาตเราเสียก็ได้ ล้ากระไร 
เราพึงทูลลาไว้ก่อน วันต่อมาจึงไปในพระราชสำนัก เข้าเฝ็าพระเจ้าปัชโชต แล้วได้กราบทูลคำนี้ 
แด่ท้าวเธอว่า ขอเดชะ ฯ พวกข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นนายแพทย์ ชักถอนรากไท้มาผสมยาชั่ว 
เวลาครู , หนึ่งเช่นที่ประสงค์นั้น ขอประทานพระบรมราชวโรกาส ขอฝ่าละอองธุลีพระบาท จงทรงมี 
พระราชโองการตรัสสั่งเจ้าพนักงานในโรงราชพาหนะและที่ประตูทั้งหลายว่า หมอชีวกต้องการ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 145 

ไปด้วยพาหนะใด จงไปด้วยพาหนะนั้น ปรารถนาไปทางประตูใด จงไปทางประตูนั้น ต้องการ 
ไปเวลาใด จงไปเวลานั้น ปรารถนาจะเข้ามาเวลาใด จงเข้ามาเวลานั้น จึงพระเจ้าปัชโชตได้มี 
พระราชดำรัสสั่งเจ้าพนักงานในโรงราชพาหนะและที่ประตูทั้งหลาย ตามที่หมอชีวกกราบทูลขอ 
บรมราชานุญาตไว้ทุกประการ 

ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าปัชโชตมีช้างพังชื่อภัททวดี เดินทางได้วันละ ๕๐ โยชน์ 
จึงหมอชีวกโกมารภัจจ์ได้ทูลถวายเนยใสนั้นแด่พระเจ้าปัชโชตด้วยกราบทูลว่า ขอใต้ฝ่าละออง 
ธุลีพระบาทจงเสวยนั้าฝาด ครั้นให้พระเจ้าปัชโชตเสวยเนยใสแล้วก็ไปโรงช้างหนีออกจากพระนคร 
ไปโดยช้างพังภัททวดี ขณะเดียวกันนั้น เนยใสที่พระเจ้าปัชโชตเสวยนั้นย่อย ได้ทำให้ทรงเรอขึ้น 
จึงพระเจ้าปัชโชตได้รับสั่งแก่พวกมหาดเล็กว่า พนายทั้งหลาย เราถูกหมอชีวกชาติชั่วลวงให้ดื่ม 
เนยใส พวกเจ้าจงสันขับหมอชีวกมาเร็วไว 

พวกมหาดเล็กกราบทูลว่า หมอชีวกหนีออกจากพระนครไปโดยช้างพังภัททวดีแล้ว 
พระพุทธเจ้าข้า 

ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าปัชโชตมีมหาดเล็กชื่อกากะ ซึ่งอาศัยเกิดกับอมนุษย์ เดินทาง 
ได้วันละ ๖๐ โยชน์จึงพระเจ้าปัชโชตดำรัสสั่งกากะมหาดเล็กว่า พ่อนายกากะ เจ้าจงไปเชิญ 
หมอชีวกกลับมา ด้วยอ้างว่า ท่านอาจารย์ พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้เชิญท่านกลับไป ขึ้นชื่อว่า 
หมอเหล่านี้แลมีมารยามาก เจ้าอย่ารับวัตถุอะไรๆ ของเขา 

ครั้งนั้น กากะมหาดเล็กได้เดินไปทันชีวกโกมารภัจจ์ ผู้กำลังรับประทานอาหารมื้อเช้า 
ในระหว่างทางเขตพระนครโกสัมพี จึงได้เรียนแก่ชีวกโกมารภัจจ์ว่า ท่านอาจารย์ พระเจ้าอยู่หัว 
รับสั่งให้เชิญท่านกลับไป 

ชี. พ่อนายกากะ ท่านจงรออยู่เพียงชั่วเวลาที่เรารับประทานอาหาร เชิญท่านรับประทาน 
อาหารด้วยกันเถิด 

ก. ช่างเถิดท่านอาจารย์ พระเจ้าอยู่หัวดำรัสสั่งข้าพเจ้าไว้ว่า พ่อนายกากะ ขึ้นชื่อว่า 
หมอเหล่านี้มีมารยามาก อย่ารับวัตถุอะไร ของเขา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 146 

ทันใดนั้น ชีวกโกมารภัจจ์ ได้แซกยาทางเล็บ พลางเคี้ยวมะขามป้อม และดื่มนา 
รับประทาน แล้วได้ร้องเชื้อเชิญกากะมหาดเล็กว่า เชิญพ่อนายกากะมาเคี้ยวมะขามป้อมและ 
ดื่มนั้ารับประทานด้วยกัน จึงกากะมหาดเล็กคิดว่า หมอคนนี้แลกำลังเคี้ยวมะขามป้อมและดื่มนั้า 
รับประทาน คงไม่มีอะไรจะให้โทษ แล้วเคี้ยวมะขามป้อมครึ่งผล และดื่มนั้ารับประทาน 
มะขามป้อมครึ่งผลที่เขาเคี้ยวนั้นได้ระบายอุจจาระออกมาในที่นั้นเอง 

ครั้งนั้น กากะมหาดเล็กได้เรียนถามชีวกโกมารภัจจ์ว่า ท่านอาจารย์ ชีวิตของข้าพเจ้า 
จะรอดไปได้หรือ? 

ชีวกโกมารภัจจ์ตอบว่า อย่ากลัวเลย พ่อนายกากะ ท่านจักไม่มีอันตราย แต่พระเข้ ไ- 
อยู่หัวทรงเกรี่ยวกราด จะพึงรับสั่งให้พิฆาตเราเสียก็ได้ เพราะเหตุนั้น เราไม , กลับละ แล้วมอบ 
ช้างพังภัททวดีแก , นายกากะ เดินทางไปพระนครราชคฤห์ รอนแรมไปโดยลำดับ ถึงพระนคร 
ราชคฤห์แล้วเป้าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบทุกประการ 

พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งว่า พ่อนายชีวก เจ้าไม , กลับไปนั้นชื่อว่าได้ทำถูกแล้ว เพราะ 
พระราชาองค์นั้นเหี้ยมโหด จะพึงสั่งให้สำเร็จโทษเจ้าเสียก็ได้ 

ครั้นพระเจ้าปัชโชตทรงหายประชวร ทรงส่งราชทูตไปที่สำนักชีวกโกมารภัจจ์ว่า เชิญหมอ 
ชีวกมา เราจักให้พร 

ชีวกกราบทูลตอบไปว่า ไม่ต้องไปก็ได้ พระพุทธเจ้าข้า ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
จงทรงโปรดอนุสรณ์ถึงความดีของข้าพระพุทธเจ้า. 

พระราชทานผ้าสิไวยกะ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ด้าสิไวยกะคู , หนึ่งบังเกิดแก , พระเจ้าปัชโชต เป็นผ้าเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ 
มีชื่อเด่น อุดม และเป็นเยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายเป็นอันมาก ตั้งหลายคู่ ตั้งหลายร้อยคู่ หลายพันคู , 

หลายแสนคู่ 

ครั้นนั้น พระเจ้าปัชโชต ทรงส่งผ้าสิไวยกะคู่นั้นไปพระราชทานแก่ชีวกโกมารภัจจ์ 
จึงชีวกโกมารภัจจ์ได้มีความดำริว่าด้าสิไวยกะคู่หี้พระเจ้าปัชโชตล่งมาพระราชทาน เป็นผ้าเนื้อ 
ดีเลิศ ประเสริฐ มีชื่อเด่น อุดม และเป็นเยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายเป็นอันมาก ตั้งหลายคู , 

ตั้งหลายร้อยคู , หลายพันคู่ หลายแสนคู่ นอกจากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น หรือพระเจ้าพึมพิสารจอมเสนามาคธราชแล้ว ใครอื่นไม่ควรอย่างยิ่งเพื่อใช้ด้าสิไวยกะ 
คู่นี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 147 

พระผู้มีพระภาคเสวยพระโอสถถ่าย 

[๑๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระกายของพระผู้มีพระภาคหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษ 
จึงพระผู้มีพระภาครับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ กายของตถาคตหมักหมมด้วยสิ่งอัน 
เป็นโทษ ตถาคตต้องการจะฉันยาถ่าย. 

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เดินไปหาชีวกโกมารภัจจ์ ครั้นถึงแก้วได้กล่าวคำนี้กะชีวก- 
โกมารภัจจ์'ว่า ท่านชีวก พระกายของพระตถาคตหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษ พระตถาคต 
ต้องการจะเสวยพระโอสถถ่าย ชีวกโกมารภัจจ์กล่าวว่า พระคุณเจ้า ถ้าอย่างนั้น ขอท่านจงโปรด 
ทำพระกายของพระผู้มีพระภาคให้ชุ่มชื่นสัก ๒-๓ วัน 

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้ทำพระกายของพระผู้มีพระภาคให้ชุ่มชื่น ๒-๓ วันแล้ว 
เดินไปหาชีวกโกมารภัจจ์ ครั้นถึงแล้วไต้กล่าวคำนี้กะชีวกโกมารภัจจ์ว่า 

ท่านชีวก พระกายของพระตถาคตชุ่มชื่นแล้ว บัดนี้ท่านรู้กาลอันควรเถิด 
ครั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจ์ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่า การที่เราจะพึงทูลถวาย พระโอสถ 
ถ่ายที่หยาบแด่พระผู้มีพระภาคนั้น ไม่สมควรเลย ถ้ากระไร เราพึงอบก้านอุบล ๓ ก้านด้วยยา 
ต่างๆ แก้วทูลถวายพระตถาคต ครั้นแล้วได้อบก้านอุบล ๓ ก้านด้วยยาต่างๆ แก้วเข้าเฝ็า 
พระผู้มีพระภาค ครั้นแล้วได้ทูลถวายก้านอุบลก้านที่หนึ่งแด่พระผู้มีพระภาค กราบทูลว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงสูดก้านอุบลก้านที่ ๑ นี้การทรงสูดก้านอุบลนี้จักยัง 
พระผู้มีพระภาคให้ถ่ายถึง ๑๐ ครั้ง แล้วได้ทูลถวายก้านอุบลก้านที่ ๒ แด่พระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงสูดอุบลก้านที่ ๒ นี้การทรงสูดก้านอุบลนี้จักยังพระผู้มี 
พระภาคให้ถ่ายถึง ๑๐ ครั้ง แก้วได้ทูลถวายก้านอุบลก้านที่ ๓ แด่พระผู้มีพระภาค กราบทูลว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงสูดก้านอุบลก้านที่ ๓ นี้ การทรงสูดก้านอุบลนี้จักยัง 
พระผู้มีพระภาคให้ถ่ายถึง ๑๐ ครั้ง ด้วยวิธีนี้พระผู้มีพระภาคชักทรงถ่ายถึง ๓๐ ครั้ง 

ครั้นชีวกโกมารภัจจ์ ทูลถวายพระโอสถถ่ายแด่พระผู้มีพระภาคเพื่อถ่ายครบ ๓๐ ครั้งแก้ว 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณกลับไป ขณะเมื่อชีวกโกมารภัจจ์เดินออกไปนอกซุ้ม 
ประตูแก้วได้มีความปริวิตกดังนี้ว่า เราทูลถวายพระโอสถถ่ายแด่พระผู้มีพระภาคเพื่อถ่ายครบ 
๓๐ ครั้ง พระกายของพระตถาคตหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษ ชักไม่ยังพระผู้มีพระภาคให้ถ่าย 
ครบ ๓๐ ครั้ง ชักให้ถ่ายเพียง ๒๙ ครั้ง แต่พระผู้มีพระภาคทรงถ่ายแล้วชักสรงพระกาย ครั้นสรง 
พระกายแล้ว ชักถ่ายอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้พระผู้มีพระภาคชักทรงถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 148 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของชีวกโกมารภัจจ์ด้วยพระทัยแล้ว 
รับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า อานนท์ชีวกโกมารภัจจ์ กำลังเดินออกนอกซุ้มประตูวิหารนี้ 
ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่า เราถวายพระโอสถถ่ายแด่พระผู้มีพระภาคเพื่อถ่ายครบ ๓๐ ครั้งแล้ว 
พระกายของพระตถาคตหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษ จักไม่ยังพระผู้มีพระภาคให้ถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง 
จักให้ถ่ายเพียง ๒๙ ครั้ง แต่พระผู้มีพระภาคทรงสรงพระกาย ครั้นสรงพระกายแล้วจักถ่ายอีก 
ครั้งหนึ่ง อย่างนี้พระผู้มีพระภาคจักทรงถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง อานนท์ถ้าอย่างนั้น เธอจงจัดเตรียม 
นี้าร้อนไว้ 

พระอานนท์ทูลรับสนองพระพุทธพจน์แล้ว จัดเตรียมนี้าร้อนไว้ถวายต่อมา ชีวกโกมารภัจจ์ 
ไปในพุทธสำนัก ครั้นถึงแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว 
ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า พระผู้มีพระภาคทรงถ่ายแล้วหรือ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เราถ่ายแล้ว ชีวก 

ชี. พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้ากำลังเดินออกไปนอกซุ้มประตูพระวิหารนี้ได้มีความ 
ปริวิตกดังนี้ว่า เราถวายพระโอสถถ่ายแด่พระผู้มีพระภาคเพื่อถ่ายครบ ๓๐ ครั้งแล้ว พระกายของ 
พระผู้มีพระภาคหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษ ชักไม่ยังพระผู้มีพระภาคให้ถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง 
แต่พระผู้มีพระภาคทรงถ่ายแล้วจักสรงพระกาย ครั้นสรงพระกายแล้วชักถ่ายอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ 
พระผู้มีพระภาคจักทรงถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคจงโปรดสรงพระกาย 
ขอพระสุคตจงโปรดสรงพระกาย 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสรงนั้าอุ่น ครั้นสรงแล้ว ทรงถ่ายอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ 
เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง ลำดับนั้น ชีวกโกมารภัจจ์ได้กราบทูลกำนี้แด่ 
พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคไม่ควรเสวยพระกระยาหารที่ปรุงด้วยนี้าต้มผัก 
ต่างๆ จนกว่าจะมีพระกายเป็นปกติ 

ต่อมาไม่นานนัก พระกายของพระผู้มีพระภาคได้เป็นปกติแล้ว. 

กราบทูลขอพร 

ครั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจ์ ถือผ้าสิไวยกะคู , นั้นไปในพุทธสำนัก ครั้นถึงแล้วถวายบังคม 
พระผู้มีพระภาค นึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ชีวกโกมารภัจจ์นึ่งเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลคำนี้ 
แด่พระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคสักอย่างหนึ่ง พระพุทธ- 
เจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 149 

ภ. พระตถาคตทั้งหลายเลิกให้พรเสียแล้ว ชีวก 

ชี. ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. จงว่ามาเถิด ชีวก 

ชี. พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคและพระสงฆ์ทรงถือผ้าบังสุกุลเป็นปกติอยู่ ผ้า 
สิไวยกะของข้าพระพุทธเจ้าคู , นี้พระเจ้าปัชโชตทรงส่งมาพระราชทาน เป็นผ้าเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ 
มีชื่อเสียงเด่นอุดม และเป็นเยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายเป็นอันมาก ตั้งหลายคู่ ตั้งหลายร้อยคู , 

หลายพันคู , หลายแสนคู่ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดรับลัาคู่สิไวยกะของข้า 
พระพุทธเจ้า และขอจงทรงพระพุทธานุญาตคหบดีจีวรแก , พระสงฆ์ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคทรงรับผ้าคู , สิไวยกะแล้ว ครั้นแล้วทรงชี้แจงให้ชีวกโกมารภัจจ์เห็นแจ้ง 
สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา ครั้นชี-วกโกมารภัจจ์อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง 
ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา แล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
ทำประทักษิณกลับไป. 

พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเล้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคหบดีจีวร รูปใด 
ปรารถนา จงถือผ้าบังสุกุล รูปใดปรารถนา จงถือผ้าบังสุกุล รูปใดปรารถนา จงยินดีคหบดี 
จีวร แต่เราสรรเสริญการยินดี ด้วยปัจจัยตามมีตามได้. 

[๑๓๖] ประชาชนในพระนครราชคฤห์ได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตคหบดี 
จีวรแก , ภิกษุทั้งหลาย ต่างพากันยินดีร่าเริงว่า บัดนี้แล พวกเราชักถวายทาน จักบำเพ็ญบุญ 
เพราะพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตคหบดีจีวรแก่ภิกษุทั้งหลาย เพียงวันเดียวเท่านั้น จีวรหลายพัน 
ผืนได้เกิดขึ้นในพระนครราชคฤห์ประชาชนชาวชนบทได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต 
คหบดีจีวรแก่ภิกษุทั้งหลาย ต่างพากันยินดีร่าเริงว่า บัดนี้แล พวกเราจักถวายทาน จักบำเพ็ญบุญ 
เพราะพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตคหบดีจีวรแก่ภิกษุทั้งหลาย เพียงวันเดียวเท่านั้น จีวรหลาย 
พันผืนได้เกิดขึ้นแม้ในชนบท. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 150 

พระพุทธานุญาตผ้าปาวารและผ้าโกเชาว์ 
[๑๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ผ้าปาวารเกิดขึ้นแก , สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าปาวาร 
ผ้าปาวารแกมไหม เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี- 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าปาวารแกมไหม 
ผ้าโกเชาว์เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าโกเชาว์. 

ปฐมภาณวาร จบ. 


พระพุทธานุญาตผ้ากัมพล 

[๑๓๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้ากาสีทรงพระกรุณาส่งผ้ากัมพล มีราคาครึ่งกาสึ 
คือ ควรราคากึ่งกาสึ มาพระราชทานแก่ชี-วกโกมารภัจจ์ ครั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจ์รับพระราชทาน 
ผ้ากัมพลราคากึ่งกาสึนั้นแล้ว เข้าไปในพุทธสำนัก ครั้นถึงแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ชีวกโกมารภัจจ์นั่งเฝ็าเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มี- 
พระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้า ผ้ากัมพลของข้าพระพุทธเจ้าผืนนี้ราคาครึ่งกาสึ คือ ควรราคากึ่งกาสึ 
พระเจ้ากาสึทรงพระกรุณาส่งมาพระราชทาน ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดรับผ้ากัมพล 
ของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนานด้วยเถิด 
พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคทรงรับผ้ากัมพล ครั้นแล้วทรงชี้แจงให้ชีวกโกมารภัจจ์เห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา ครั้นชี-วกโกมารภัจจ์ อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง ให้เห็นแจ้ง 
สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณ 
กลับไป. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 151 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ากัมพล. 

พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด 

[๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล จีวรทั้งเนื้อดีและเลวเกิดขึ้นแก , สงฆ์ ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
ได้มีความปริวิตกดังนื้ว่า จีวรชนิดไรหนอแล พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต ชนิดไรไม่ทรงอนุญาต 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือจีวรทำด้วยเปลือกไม้ ๑ ทำด้วยผ้าย ๑ ทำด้วยไหม ๑ ทำด้วย 
ขนสัตว์ ๑ ทำด้วยป่าน ๑ ทำด้วยของเจือกัน ๑ 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายที่ยินดีคหบดีจีวรนั้นพากันรังเกียจ ไม่ยินดีผ้าบังสุกุลด้วยคิดว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตจีวรอย่างเดียวเท่านั้น ไม , ใช่ ๒ อย่าง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี- 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ยินดีคหบดีจีวร 
ยินดีผ้าบังสุกุลได้ แต่เราสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรทั้งสองนั้น. 

เรื่องขอส่วนแบ่ง 

[๑๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปด้วยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท 
บางพวกแวะเข้าสุสาน เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุล บางพวกไม่รอคอย บรรดาภิกษุที่แวะเข้าสุสาน 
เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุลนั้น ต่างก็ได้ผ้าบังสุกุล พวกที่ไม่รอคอยนั้นพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ขอท่านจงให้ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้าบ้าง ภิกษุพวกนั้นพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เราไม่ให้ 
ส่วนแบ่งแก , พวกท่าน เพราะเหตุไร พวกท่านจึงไม่รอคอยเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่ 
ปรารถนา ไม่ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่ไม่รอคอย. 

สมัยต่อมา ภิกษุหลายรูปด้วยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวกแวะเข้าสุสาน 
เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุล บางพวกรอคอยอยู่ บรรดาพวกที่แวะเข้าสุสานเพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุลนั้น 
ต่างก็ได้ผ้าบังสุกุล พวกภิกษุที่รอคอยอยู่นั้น พูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงให้ 
ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้าบ้าง ภิกษุพวกนั้นพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกข้าพเจ้าชักไม่ให้ 
ส่วนแบ่งแก่พวกท่าน เพราะเหตไร พวกท่านจึงไม่แวะเข้าไปเล่า แล้วกราบทลเรื่องนั้นแด่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 152 

พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย 
ผู้ไม่ปรารถนา ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่รอคอย. 

สมัยต่อมา ภิกษุหลายรูปด้วยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวกแวะเข้า 
สุสานก่อน เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุล บางพวกแวะเข้าทีหลัง บรรดาภิกษุที่แวะเข้าสุสานก่อน 
เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุลนั้น ต่างก็ได้ผ้าบังสุกุล พวกภิกษุที่แวะเข้าทีหลังไม , ได้จึงพูดอย่างนี้ว่า 
อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงให้ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้าห้าง ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า 
พวกข้าพเจ้าจักไม , ให้ส่วนแบ่งแก่พวกท่าน เพราะเหตุไร พวกท่านจึงแวะเข้าไปทีหลังเล่า แล้ว 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนาไม่ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่แวะเข้าไปท่หลัง. 

สมัยต่อมา ภิกษุหลายรูปด้วยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษุเหล่านั้นแวะเข้า 
สุสาน เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุลพร้อมกัน บางพวกได้ผ้าบังสุกุลบางพวกไม , ได้ พวกที่ไม , ได้พูด 
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงให้ส่วนแบ่งแก , พวกข้าพเจ้าบ้าง ภิกษุเหล่านั้นตอบ 
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกข้าพเจ้าชักไม , ให้ส่วนแบ่งแก , พวกท่าน ทำไมพวกท่านจึงหาไม , ได้ 
เล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุทั้งหลายที่แวะเข้าไปพร้อมกัน. 

สมัยต่อมา ภิกษุหลายรูปด้วยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษุเหล่านั้น 
นัดแนะกันแล้วแวะเข้าสุสาน เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุล บางพวกได้ผ้าบังสุกุล บางพวกไม , ได้ 
พวกที่ไม , ได้พูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงให้ส่วนแบ่งแก , พวกข้าพเจ้าบ้าง ภิกษุ 
เหล่านั้นพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกข้าพเจ้าชักไม่ให้ส่วนแบ่งแก , พวกท่าน ท่าไมพวกท่าน 
จึงหาไม , ได้เล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่นัดแน 
กันไว้แล้วแวะเข้าไป. 

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับจีวร 

[๑๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนถือจีวรมาสู่อาราม พวกเขาหาภิกษุเจ้าหน้าที่รับ 
ไม , ได้จึงนำกลับไป จีวรเกิดขึ้นน้อย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มี- 
พระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ 
เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร คือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 153 

๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 

๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 

๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 

๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 

๕. รู้จักจีวรจำนวนที่รับไว้ และยังมิได้รับ 
วิธีสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้. 

สงฆ์พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ 
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร 
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง 
ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวรแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้เก็บจีวร 

[๑๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร รับจีวรแล้วทั้งไว้ใน 
ที่นั้นแหละ แล้วหลีกไป จีวรเสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ 
เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร คือ:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 154 

๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 

๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 

๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 

๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 

๕. รู้จักจีวรจำนวนที่เก็บไว้ และยังมิได้เก็บ 
วิธีสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้. 

สงฆ์พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ 
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร 
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง 
ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

พระพุทธานุญาตเรือนคลัง 

[๑๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร ได้เก็บจีวรไว้ในมณฑป 
บ้าง ที่โคนไม้บ้าง ที่ชายคาบ้าง ที่กลางแจ้งบ้าง จีวรถูกหนูกัดบ้าง ถูกปลวกกินบ้าง ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้สมมติ วิหาร เพิง เรือนชั้น เรือนโล้น หรือถํ้า ที่สงฆ์จำหมายให้เป็นเรือนคลัง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 155 
วิธีสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้คือ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ 
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลัง นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลัง การ 
สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลัง ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ 
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

สงฆ์สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลังแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลัง 

[๑๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล จีวรในเรือนคลังของสงฆ์ ไม่มีคนเฝ็า ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์๕ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง คือ:- 

๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 

๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 

๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 

๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 

๕. รู้จักจีวรจำนวนที่รักษา และยังมิได้รักษา 
วิธีสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ 

สงฆ์พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ 
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 156 

กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษา 
เรือนคลัง การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

สงฆ์สมมติ ภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังแล้ว ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

พระพุทธบัญญัติห้ามย้ายเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง 
[๑๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ย้ายเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง 
ย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลัง รูปใดย้าย ต้องอาบัติทูกกฏ. 

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้แจกจีวร 

นี้ นี้ นี้ , นี้ V 

[๑๔๖] ก็โดยสมัยนันแล จีวรในเรือนคลังของสงฆ์มีมาก ภิกษุทังหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สงฆ์ 
ผู้อยู่พร้อมหน้าแจก. 

สมัยต่อมา สงฆ์ทั้งปวงกำลังแจกจีวรได้ส่งเสียงอื้ออึง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุ 
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร คือ:- 
๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 
๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 
๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 
๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 
๕. รู้จักจีวรจำนวนที่แจกแล้ว และยังมิได้แจก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 157 
วิธีสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ 

สงฆ์พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ 
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่ แล้วสงฆ์พึงสมมติ 
ภิกษุชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร 
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบ 
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

สงฆ์สมมติภิกษุชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวรแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่า ควรแจกจีวร 
อย่างไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสแนะวิธีแจกว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้คัดเลือกผ้าก่อน แล้วดีราคาคิดถัวกัน นับภิกษุ ผูกผ้าเป็นมัดๆ 
แล้วตั้งส่วนจีวรไว้. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร ได้มีความปริวิตกว่า พึงให้ส่วนจีวรแก , 

สามเณรอย่างไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้มอบส่วนกึ่งหนึ่งให้แก่พวกสามเณร. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับส่วนของตน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้มอบ 
ส่วนของตนแก , ภิกษุผู้ร็บเดินทางไป. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 158 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่ง ปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับส่วนพิเศษ ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
มอบส่วนพิเศษในเมื่อให้สิ่งทดแทนสมกัน. 

ครั้งนั้น ภิกษุเจ้าหน้าที่แจกจีวรคิดว่า พึงให้ส่วนจีวรอย่างไรหนอ คือ พึงให้ตามลำดับ 
ภิกษุผู้มา หรือพึงให้ตามลำดับภิกษุผู้แก่พรรษา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มี 
พระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมยอมส่วนที่บกพร่อง แล้วทำการ 
จับสลาก. 

พระพุทธานุญาตนั้าย้อมเป็นต้น 

[๑๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายย้อมจีวรด้วยโคมัยบ้าง ด้วยดินแดงบ้าง 
จีวรมีสีคลํ้า ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนั้าย้อม ๖ อย่าง คือ นั้าย้อมเกิดแต่รากหรือเง่า ๑ นั้าย้อมเกิดแต่ 
ต้นไม้ ๑ นั้าย้อมเกิดแต่เปลือกไม้ ๑ นั้าย้อมเกิดแต่ , ใบไม้ ๑ นั้าย้อมเกิดแต่ดอกไม้ ๑ นั้าย้อม 


เกิดแต่ผลไม้ ๑. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายย้อมจีวรด้วยนั้าย้อมที่เย็น จีวรมีกลิ่นสาบ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
หม้อย้อมขนาดเล็กเพื่อต้มนั้าย้อม. 


นั้าย้อมล้นหม้อ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผูกตะกร้อกันล้น. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายไม , รู้ว่านั้าย้อมต้มสุกแล้ว หรือยังไม่สุก จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้หยดหยาด 


นั้าลงในนั้า หรือหลังเล็บ. 


สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายยกหม้อนั้าย้อมลง ทำหม้อกลิ้งไป หม้อแตก ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตกระบวยตักนั้าย้อมอันเป็นภาชนะมีด้าม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 159 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายไม่มีภาชนะสำหรับย้อม จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอ่างสำหรับย้อม หม้อสำหรับย้อม. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายขยำจีวรในถาดบ้าง ในบาตรบ้าง จีวรขาดปริ ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 


เราอนุญาตรางสำหรับย้อม. 

สมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายตากจีวรบนพื้นดินจีวรเข้อนฝ่นภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่อง 


รองทำด้วยหญ้า. 

เครื่องรองทำด้วยหญ้าถูกปลวกกัด ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเตียง. 

ภิกษุทั้งหลายตากจีวรตอนกลาง นั้าย้อมหยดออกทั้งสองชาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผูก 


มุมจีวรไว้. 

มุมจีวรชำรุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัส 
อนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตด้ายผูกมุมจีวร. 

นั้าย้อมหยดออกชายเดียว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มี 
พระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ย้อมจีวรพลิกกลับไปกลับมา แต่เมื่อ 
หยาดนั้ายังหยดไม่ขาดสาย อย่าหลีกไป. 

สมัยต่อมา จีวรเป็นผ้าเนื้อแข็ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จุ่มลงในนั้า. 

สมัยต่อมา จีวรเป็นผ้ากระด้าง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทูบด้วยฝ่ามือ. 

พระพุทธบัญญัติห้ามใช้จีวรที่ไม , ตัด 

[๑๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ใช้จีวรที่ไม , ได้ตัด ใช้จีวรที่ย้อมนั้าฝาด 
มีสีเหมือนงาช้าง ประชาชนจึงพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ภิกษทั้งหลายกราบทล 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 160 

เรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้จีวร 
ทึ่มได้'ตัดรูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธบัญชาให้แต่งจีวร 

[๑๔๙] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางทักขิณาคิรีชนบท พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคธ 
ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนาสี่เหลี่ยม พูนคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้าง พูนคันนาคั่นใน 
ระหว่างๆ ด้วยคันนาสั้นๆ พูนคันนาเชื่อมกันดังทาง ๔ แพร่ง ตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผ่านตัด 
กันไป ครั้นแล้ว รับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า อานนท์เธอเห็นนาของชาวมคธ ซึ่งเขาพูนดิน 
ขึ้นเป็นคันนาสี่เหลี่ยมพูนคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้าง พูนคันนาคั่นในระหว่างๆ ด้วยคันนา 
สั้นๆ พูนคันนาเชื่อมกันทาง ๔ แพร่ง ตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผ่านตัดกันไปหรือไม่? 

อา. เห็นตามพระพุทธดำรัส พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. เธอสามารถแต่งจีวรของภิกษุทั้งหลายให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือไม่? 

อา. สามารถ พระพุทธเจ้าข้า. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ทักขิณาคิรีชนบทตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จ 
กลับมาพระนครราชคฤห์อีก ครั้งนั้นท่านพระอานนท์แต่งจีวรสำหรับภิกษุหลายรูป ครั้นแล้ว 
เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงทอดพระเนตรจีวรที่ข้าพระ- 
พุทธเจ้าแต่งแล้ว พระพุทธเจ้าข้า. 

ตรัสสรรเสริญท่านพระอานนท์ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนท์เป็นคนฉลาด อานนท์ 
ได้ซาบซึ้งถึงเนื้อความแห่งถ้อยคำที่เรากล่าวย่อได้โดยกว้างขวาง อานนท์ทำผ้ากุสิก็ได้ ทำผ้าชื่อ 
อัฑฒกุสิก็ได้ ทำผ้าชื่อมณฑลก็ได้ ทำผ้าชื่ออัฑฒมณฑลก็ได้ ทำด้าชื่อริวัฏฏะก็ได้ ทำผ้าชื่อ 
อนุริวัฏฏะก็ได้ ทำผ้าชื่อคีเวยยกะก็ได้ ทำผ้าชื่อชังเฆยยกะก็ได้ และทำผ้าชื่อพาหันตะก็ได้ 
จีวรจักเป็นด้าที่ตัดแล้ว เศร้าหมองด้วยศัสตรา สมควรแก , สมณะ และพวกศัตรูไม่ต้องการ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าสังฆาฏิตัด ผ้าอุตราสงค์ตัด ผ้าอันตรวาสกตัด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 161 

เสด็จพระพุทธดำเนินทางไกล 

[๑๕๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระนครราชคฤห์ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางพระนครเวสาลี พระองค์เสด็จพระพุทธดำเนินทางไกลระหว่าง 
พระนครราชคฤห์ และระหว่างพระนครเวสาลีต่อกัน ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุหลายรูป หอบผ้า 
พะรุงพะรัง บ้างก็ทูนห่อลัาที่พับดังฟูกขึ้นบนศีรษะ บ้างก็แบกขึ้นบ่า บ้างก็กะเดียดไว้ที่สะเอว 
เดินมาอยู่ ครั้นแล้ว ได้ทรงดำริว่า โมฆบุรุษเหล่านี้เวียนมาเพื่อความมักมากในจีวรเร็วนัก 
เราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฎในเรื่องผ้าแก่ภิกษุกั้งหลาย ครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินผ่าน 
ระยะทางโดยลำดับ ถึงพระนครเวสาลี ทราบว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โคตมกเจดีย์ 
เขตพระนครเวสาลีกั้น. 

ก็โดยสมัยกั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงผ้าจีวรผืนเดียว ประทับนั่งอยู่กลางแจ้งตอน 
กลางคืน ขณะนาด้างตก ในราตรีเหมันตฤดู กำลังหนาว ตั้งอยู่ระหว่างเดือน ๓ กับเดือน ๔ 
ต่อกัน ความหนาวไม , ได้มีแก , พระผู้มีพระภาค เมื่อปฐมยามผ่านไปแล้ว ความหนาวจึงได้มีแก , 

พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคจึงทรงห่มจีวรผืนที่สอง ความหนาวไม , ได้มีแก่พระผู้มีพระภาค 
เมื่อมัชฌิมยามผ่านไปแล้ว ความหนาวจึงได้มีแก่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคจึงทรงห่มจีวร 
ผืนที่สาม ความหนาวไม , ได้มีแก , พระผู้มีพระภาค เมื่อปัจฉิมยามผ่านไปแล้ว ขณะรุ่งอรุณแห่ง 
ราตรีอันเป็นเบื้องต้นแห่งความสดชื่น ความหนาวได้มีแก , พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคจึง 
ทรงห่ม'จีวรผืนที่สี่ ความหนาวไม , ได้มีแก , พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่า 
กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ที่เป็นคนขี้หนาว กลัวต่อความหนาว อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยผ้าสามผืน 
ไฉนหนอเราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฏ ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย เราพึงอนุญาตผ้าสามผืน. 

พระพุทธานุญาตไตรจีวร 

ครั้งกั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเล้ามูลกั้น ในเพราะเหตุแรก 
เกิดกั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุกั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเดินทางไกลในระหว่างพระนคร 
ราชคฤห์ และระหว่างพระนครเวสาลีต่อกัน ได้เห็นภิกษุหลายรูปในธรรมวินัยนี้หอบผ้าพะรุงพะรัง 
บ้างก็ทนห่อผ้าที่พับดังฟกขึ้นบนศรีษะ บ้างก็แบกขึ้นบ่า บ้างก็กระเดียดไร้ที่สะเอว เดินมาอย่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 162 

ครั้นแล้วเราได้ดำริว่า โมฆบุรุษเหล่านี้เวียนมาเพื่อความมักมากในจีวรเร็วนัก ไฉนหนอเราจะ 
พึงกั้นเขตตั้งกฏ ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราครองผ้าผืนเดียว นั่งอยู่กลางแจ้ง ณ ตำบลนี้ตอนกลางคืน ขณะ 
นี้ไค้างตก ในราตรีเหมันตฤลู กำลังหนาว ตั้งอยู่ระหว่างเดือน ๓ กับระหว่างเดือน ๔ ต่อกัน 
ความหนาวมิได้มีแก่เรา เมื่อปฐมยามผ่านไปแล้ว ความหนาวจึงได้มีแก่เรา เราจึงห่มจีวรผืนที่ 
สอง ความหนาวมิได้มีแก่เรา เมื่อมัชฌิมยามผ่านไปแล้ว ความหนาวได้มีแก , เรา เราจึง 
ห่มจีวรผืนที่สาม ความหนาวมิได้มีแก่เรา เมื่อปัจฉิมยามผ่านไปแล้ว ขณะรุ่งอรุณแห่งราตรี 
อันเป็นเบื้องต้นแห่งความสดชื่น ความหนาวจึงได้มีแก , เรา เราจึงห่มจีวรผืนที่สี่ ความหนาว 
มิได้มีแก่เรา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั่นได้ดำริว่า กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ที่เป็นคนขี่หนาว กลัวต่อ 
ความหนาว ก็อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยผ้าสามผืน ไฉนหนอ เราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฏ ในเรื่องผ้า 
แก่ภิกษุทั้งหลาย เราจะพึงอนุญาตไตรจีวร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไตรจีวร คือ ผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น ผ้าอุตราสงค์ชั้นเดียว 
ผ้าอันตรวาสกชั้นเดียว. 

พระพุทธบัญญัติอดิเรกจีวร 

[๑๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวร 
จึงใช้จีวรสำรับหนึ่งสำหรับเข้าบ้าน สำรับหนึ่งสำหรับอยู่ในอาราม สำรับหนึ่งสำหรับลงสรงนี้า 
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย .... ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์จึงได้ทรง 
อติเรกจีวรเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทรงอติเรกจีวร รูปใดทรง 
พึงปรับอาบัติตามธรรม 

สมัยต่อมา อติเรกจีวรบังเกิดขึ้นแก่ท่านพระอานนท์ และท่านประสงค์จะถวายจีวรนั้น 
แด่ท่านพระสารีบตร แต่ท่านพระสารีบตรอย่ถึงเมืองสาเกต จึงท่านพระอานนท์ได้มีความปริวิตก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 163 

ว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุไม่พึงทรงอติเรกจีวร ก็อติเรกจีวรนี้บังเกิดแก , เรา 
และเราก็ใคร่จะถวายจีวรผืนนี้แก่ท่านพระสารีบุตร แต่ท่านอยู่ถึงเมืองสาเกต เราจะพึงปฏิบัติ 
อย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า อานนท์ ยังอีกนานเท่าไร สารีบุตรจึงจะกลับมา? 

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า ยังอีก ๙ วัน หรือ ๑๐ วัน พระพุทธเจ้าข้า. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทรงอติเรกจีวรไว้ได้ 
๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง. 

พระพุทธานุญาตให้วิกัปอดิเรกจีวร 

สมัยต่อมา อติเรกจีวรบังเกิดแก่ภิกษุทั้งหลาย ขณะนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า 
พวกเราจะพึงปฏิบัติในอติเรกจีวรอย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มี 
พระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้วิกัปอดิเรกจีวร. 

พระพุทธานุญาตผ้าปะเป็นต้น 

[๑๕๒] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครเวสาลีตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จ 
พระพุทธดำเนินไปทางพระนครพาราณสี เสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับ ถึงพระนคร 
พาราณสี ทราบว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสีนั้น 
สมัยนั้น ผ้าอันตรวาสกของภิกษุรูปหนึ่งขาดทะลุ และท่านได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาค 
ทรงอนุญาตผ้า ๓ ผืน คือ ผ้าสังฆาฏิสองชั้น ผ้าอุตราสงค์ชั้นเดียว ผ้าอันตรวาสกชั้นเดียว 
ก็ด้าอันตรวาสกของเรานี้ขาดทะลุ ไฉนหนอ เราพึงดามผ้าปะ โดยรอบจักเป็นสองชั้น ตรง 
กลางจักเป็นชั้นเดียว ดังนี้แล้ว ดามผ้าปะทันที พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินไปตาม 
เสนาสนะ ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นกำลังดามผ้าปะ ครั้นแล้วเสด็จเข้าไปใกล้ภิกษุนั้น ได้ 
ตรัสถามว่า เธอกำลังท่าอะไร ภิกษุ? 

ภิ. กำลังปะผ้า พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดีละ ดีละ ภิกษุ เป็นการชอบแห้ ภิกษุ ที่เธอดามผ้าปะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 164 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิด 
นั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น ผ้าอุตราสงค์ 
ชั้นเดียว ผ้าอันตรวาสกชั้นเดียว สำหรับผ้าใหม่มีกับปะใหม่ ผ้าสังฆาฏิ ๔ ชั้น ผ้าอุตราสงค์ 
๒ ชั้น อันตรวาสก ๒ ชั้น สำหรับด้าที่เก็บไว้ล่วงฤดู พึงทำอุตสาหะในผ้าบังสุกุลจนพอต้องการ 
หรือทำอุตสาหะในด้าที่ตกจากร้านตลาด 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าปะ การชุน รังดุม ลูกดุม การทำให้มั่น. 

เรื่องนางวิสาขา มิคารมาตา 

[๑๕๓] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครพาราณสี ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับ 
ถึงพระนครสาวัตถี ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกะ 
คหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น ครั้งนั้น นางวิสาขา มิคารมาตาเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวาย 
บังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นางผู้นั่งเรียบร้อยแล้ว เห็นแจ้ง 
สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา จึงนางผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง , ให้เห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา แล้วได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคว่า ขอพระผู้มีพระภาค 
พร้อมด้วยพระสงฆ์จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของหม่อมฉัน เพื่อเจริญบุญกุศลและปติ 
ปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาด้วยดุษณีภาพ 
ครั้นนางทราบการรับอาราธนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
ทำประทักษิณกลับไป ครั้นผ่านราตรีนั้นไป ฝนตั้งเล้าขึ้นในทวีปทั้ง ๔ ตกลงมาห่าใหญ่ 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝนตกในเชตวัน 
ฉันใด ตกในทวีปทั้ง ๔ ก็ฉันนั้น พวกเธอจงสรงสนานกายกันเถิด เพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฝน 
หำใหญ่ตั้งเล้าขึ้นในทวีปทั้ง ๔ 

ภิกษุเหล่านั้นรับสนองพระพุทธบัญชาว่า เป็นดังพระพุทธดำรัส พระพุทธเจ้าข้า แล้ว 
พากันเปลื้องผ้าสรงสนานกายอยู่ 

ครั้งนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา สั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของบริโภคอันประณีต แล้วสั่ง 
ทาสีว่า ไปเถิดแม่ เจ้าจงไปอารามแล้วแจ้งภัตกาลว่า ถึงเวลาแล้ว ภัตตาหารเสร็จแล้ว เจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 165 

ทาสีนั้นรับคำว่า เป็นเช่นนั้นเจ้าข้า แล้วไปวัด ได้เห็นภิกษุเปลื้องผ้าสรงสนานกาย 
ครั้นแล้วเข้าใจผิดคิดว่า ในอารามไม , มีภิกษุ มีแด , พวกอาชีวกสรงสนานอยู่ จึงกลับไปบ้านได้ 
แจ้งความแก , นางวิสาขามิคารมาตาว่า คุณนาย ภิกษุไม่มีในอาราม มีแด , พวกอาชีวกสรงสนานอยู่ 
เจ้าค่ะ 

นางวิสาขามิคารมาตา เป็นสตรีฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญารู้ได้ทันทีว่า พระคุณเจ้า 
ทั้งหลายคงเปลื้องผ้าพากันสรงสนานกายเป็นแน่ นางคนนี้เขลาจึงสำคัญว่า ไม่มีภิกษุในอาราม 
มีแต่พวกอาชีวกสรงสนานกายอยู่ จึงสั่งสาวใช้ว่า ไปเถิดแม่ทาสี เจ้าจงไปอาราม แล้วแจ้ง 
ภัตกาลว่า ถึงเวลาแล้ว ภัตตาหารเสร็จแล้วเจ้าข้า. 

ครั้นเวลาต่อมา ภิกษุเหล่านั้น ทำตัวให้เย็น มีกายงาม ต่างถือจีวรเข้าไปสู่ที่อยู่ตามเดิม 
จึงทาสีนั้นไปวัดไม่เห็นภิกษุทั้งหลาย จึงเข้าใจผิดคิดว่า ไม่มีภิกษุในอาราม อารามว่างเปล่า 
จึงกลับไปบ้านแล้วแจ้งความนั้นแก่นางวิสาขามิคารมาตาว่า ไม่มีภิกษุในอาราม อารามว่างเปล่า 
เจ้าค่ะ. 

นางวิสาขา มิคารมาตา เป็นสตรีฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญารู้ได้ทันทีว่า พระคุณเจ้า 
ทั้งหลาย คงทำตัวให้เย็น มีกายงาม ต่างถือจีวรเข้าไปสู่ที่อยู่ตามเดิมเป็นแน่ นางคนนี้เขลา 
จึงสำคัญว่า ไม่มีภิกษุในอาราม อารามว่างเปล่า แล้วสั่งสาวใช้อีกว่า ไปเถิดแม่ทางทาสี เจ้าจง 
ไปอาราม แล้วแจ้งภัตกาลว่า ถึงเวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้ว เจ้าข้า. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเตรียม 
บาตรจีวร ถึงเวลาภัตตาหารแล้ว. 

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธบัญชาว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร เสด็จหายไปใน 
พระเชตวัน มาปรากฏที่ซุ้มประตูบ้านนางวิสาขามิคารมาตา ดุจบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้ 
หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น พระองค์ประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดถวาย พร้อมด้วย 
พระสงฆ์. 

ขณะนั้น นางวิสาขามิคารมาตากล่าวว่า ชาวเราผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริงหนอ ชาวเรา 
ผู้เจริญปลาดจริงหนอ พระตถาคต ชื่อว , ามีฤทธิมาก มีอานุภาพมาก เพราะเมื่อห้วงนั้าไหลนอง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 166 

ไปเพียงเข่าบ้าง เพียงสะเอวบ้าง เท้าหรือจีวรของภิกษุ แบ้รูปหนึ่ง ก็ไม , ได้เปียกนึ่า ดังนี้แล้ว 
ร่าเริง เบิกบานใจ อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนึยโภชนียาหารอันประณีต 
ด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จแล้ว ทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาตรห้ามภัตร 
แล้วนึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่า หม่อมฉันทูลขอประทานพร ๘ 
ประการต่อพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ตถาคตเลิกให้พรเสียแล้ว วิสาขา 

ริ. หม่อมฉันทูลขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. จงบอกมาเถิด วิสาขา 

ริ. พระพุทธเจ้าข้า สำหรับพระสงฆ์ หม่อมฉันปรารถนาจะถวายผ้าวัสสิกสาฎก จะ 
ถวายภัตรเพื่อพระอาคันตุกะ จะถวายภัตรเพื่อพระที่เตรียมจะไป จะถวายภัตรเพื่อพระอาพาธ จะ 
ถวายภัตรเพื่อพระที่พยาบาลพระอาพาธ จะถวายเภสัชสำหรับพระอาพาธ จะถวายยาคูประจำ 
และสำหรับภิกษุณีสงฆ์หม่อมฉันปรารถนาจะถวายอุทกสาฎก จนตลอดชีพ. 

ภ. วิสาขา ก็เธอเห็นอำนาจประโยชน์อะไร จึงขอพร ๘ ประการ ต่อตถาคต. 

ริ. พระพุทธเจ้าข้า วันนี้หม่อมฉันสั่งทาสีว่า ไปเถิด แม่ทาสี เจ้าจงไปอาราม แล้ว 
บอกภัตรกาลว่า ภัตตาหารเสร็จแล้ว เจ้าข้า และนางก็ไปวัด ได้เห็นภิกษุทั้งหลายเปลื้องผ้าสรง 
สนานกายอยู่ เข้าใจผิดคิดว่า ไม่มีภิกษุในอาราม มีแต่พวกอาชีวกสรงสนานกายอยู่ จึงกลับ 
มาบ้าน แล้วรายงานแก , หม่อมฉันว่า คุณนาย ไม่มีภิกษุในอาราม มีแต่พวกอาชีวกสรงสนาน 
กายอยู่. 

๑. พระพุทธเจ้าข้า ความเปลือยกายไม่งาม น่าเกลียด น่าชัง หม่อมฉันเห็นอำนาจ 
ประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าวัสสิกสาฎกแก่พระสงฆ์ จนตลอดชีพ. 

๒. อนึ่ง ข้ออื่นยังมีอีก พระพุทธเจ้าข้า พระอาคันตุกะไม , ชำนาญหนทาง ไม , รู้จัก 
ที่โคจร ย่อมเที่ยวบิณฑบาตลำบาก ท่านฉันอาลันตุกภัตรของหม่อมฉันพอชำนาญหนทาง รู้จัก 
ที่โคจร จักเที่ยวบิณฑบาตได้ไม , ลำบาก หม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวาย 
อาลันตุกภัตรแก , พระสงฆ์ จนตลอดชีพ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 167 

๓. อนึ่ง ข้ออื่นยัง มี อีก พระพุทธเจ้าข้า พระ ผู้ เตรียมตัวจะไปมัวแสวงหาภัตตาหาร 
เพื่อตนอยู่ จักพลาดจากหมู , เกวียน หรือจักถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปอยู่เมื่อพลบคํ่า จักเดิน 
ทางลำบาก ท่านฉันคมิกภัตรของหม่อมฉันแล้ว จักไม่พลาดจากหมู , เกวียน หรือจักถึงสถานที่ 
ที่ตนต้องการจะไปอยู่ไม่พลบคํ่า ชักเดินทางไม , ลำบาก หม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึง 
ปรารถนาจะถวายคมิกภัตรแก , พระสงฆ์ จนตลอดชีพ. 

๔. อนึ่ง ข้ออื่นยังมีอีก พระพุทธเจ้าข้า เมื่อพระอาพาธไม , ได้โภชนาหารที่เป็นส์ปปายะ 
อาพาธกำเริบ หรือท่านจักถึงมรณภาพ เมื่อท่านฉันคิลานภัตรของหม่อมฉันแล้ว อาพาธจักทุเลา 
ท่านชักไม , ถึงมรณภาพ หม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายคิลานภัตรแก , สงฆ์ 
จนตลอดชีพ. 

๕. อนึ่ง ข้ออื่นยังมีอีก พระพุทธเจ้าข้า พระผู้พยาบาลพระอาพาธ มัวแสวงหาภัตตาหาร 
เพื่อตน จักนำภัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสาย ตนเองจักอดอาหาร ท่านไต้ฉันคิลานุปัฏฐาก¬ 
กตรของหม่อมฉันแล้ว จักนำภัตตาหารไปถวายพระอาพาธตามเวลา ตนเองก็จักไม , อดอาหาร 
หม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายคิลานุปัฏฐากภัตรแก , พระสงฆ์จนตลอดชีพ. 

๖. อนึ่ง ข้ออื่นยังมีอีก พระพุทธเจ้าข้า เมื่อพระอาพาธไม , ได้เภสัชที่เป็นสัปปายะ 
อาพาธจักกำเริบ หรือชักถึงมรณภาพ เมื่อท่านฉันคิลานเภสัชของหม่อมฉันแล้ว อาพาธชักทุเลา 
ท่านจักไม , ถึงมรณภาพ หม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายคิลานเภสัชแก , 

พระสงฆ์ จนตลอดชีพ. 

๗. อนึ่ง ข้ออื่นยังมีอีก พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงเห็นอานิสงส์๑๐ ประการ 
ได้ทรงอนุญาตยาคูไว้แล้ว ที่เมืองอันธกรินทะ หม่อมฉันเห็นอานิสงส์ตามที่พระองค์ตรัสนั้น 
จึงปรารถนาจะถวายยาคูประจำแก่สงฆ์ จนตลอดชีพ. 

๘. พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกายอาบนี้าร่วมท่ากับหญิงแพศยา ณ แม่นี้า 
อจิรวดีนี้หญิงแพศยาเหล่านั้นพากันเย้ยหยันภิกษุณีว่า แม่เจ้าเอ่ยพวกท่านกำลังสาวประพฤติ 
พรหมจรรย์จะได้ประโยชน์อะไร ควรบริโภคกามมิใช่หรือ ประพฤติพรหมจรรย์ต่อเมื่อแก่เฒ่า 
อย่างนี้ จักเป็นอันพวกท่านยึดส่วนทั้งสองไว้ได้ ภิกษุณีเหล่านั้นถูกพวกหญิงแพศยาเย้ยหยันอยู่ 
ได้เป็นผู้เก้อ ความเปลือยกายของมาตุคามไม่งาม น่าเกลียด น่าชัง หม่อมฉันเห็นอำนาจ 
ประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าอุทกสาฎก แก่ภิกษุณีสงฆ์ จนตลอดชีพ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 168 

ภ. วิสาขา ก็เธอเห็นอานิสงส์อะไร จึงขอพร ๘ ประการต่อตถาคต 

ริ. พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ จำพรรษาในทิศทั้งหลายแล้ว 
จักมาพระนครสาวัตถี เพื่อเผ้าพระองค์ แล้วจักทูลถามว่า ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพแล้ว ท่านมีคติ 
อย่างไร มีภพหน้าอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า พระองค์จักทรงพยากรณ์ภิกษุนั้นในโสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล อานาคามิผล หรืออรหัตผล หม่อมฉันชักเข้าไปหาภิกษุพวกนั้น แล้วเรียนถามว่า 
พระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีไหมเจ้าข้า ล้าท่านเหล่านั้นจักตอบแก่หม่อมฉันว่า ภิกษุ 
นั้นเคยมาพระนครสาวัตถี หม่อมฉันจักถึงความตกลงใจในการมาของพระคุณเจ้ารูปนั้นว่า พระ- 
คุณเจ้ารูปนั้นคงใช้สอยผ้าวัสสิกศาฎก คงฉันอาคันตุกภัตร คมิกภัตรคิลานภัตร คิลานุปัฏฐากภัตร 
คิลานเภสัช หรือยาคูประจำเป็นแน่ เมื่อหม่อมฉันระลึกถึงกุศลนั้นอยู่ ความปลื้มใจจักบังเกิด 
เมื่อหม่อมฉันปลื้มใจแล้ว ความอิ่มใจจักบังเกิด เมื่อมีใจอิ่มเอิบแล้ว กายจักสงบ เมื่อมีกาย 
สงบแล้ว จักเสวยสุข เมื่อมีความสุข จิตจักตั้งมั่น จักเป็นอันหม่อมฉันได้อบรมอินทรีย์ 
อบรมพละ อบรมโพชฌงค์นั้น หม่อมฉันเห็นอานิสงส์นั้จึงขอประทานพร ๘ ประการต่อพระองค์ 
พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ดีละ ดีละ วิสาขา ดีแท้วิสาขา เธอเห็นอานิสงส์นี้จึงขอพร ๘ ประการ 
ต่อตถาคต เราอนุญาตพร ๘ ประการแก่เธอ. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนานางวิสาขามิคารมาตา ด้วยพระคาถาเหล่านี้ 
ว่าดังนี้:- 

คาถาอนุโมทนา 

[๑๕๔] สตรีใด ให้ขาวและนา มีใจเบิกบานแล้ว สมบูรณ์ด้วยศีล 
เป็นสาวิกาของพระสุคต ครอบงำความตระหนี่แล้ว บริจาค 
ทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์ เป็นเครื่องบรรเทาความโศก 
นำมาซึ่งความสุข สตรีนั้น อาศัยมรรคปฏิบัติ ปราศจากธุลี 
ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วใจ ย่อมได้กำลังและอายุเป็นทิพย์ สตรี 
ผู้ประสงค์บุญนั้น เป็นคนมีสุข สมบูรณ์ด้วยอนามัย ย่อม 
ปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนาน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 169 

พระพุทธานุญาตผ้าวัสสิกสาฎกเป็นต้น 

[๑๕๕] ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนา นางวิสาขา มิคารมาตา ด้วยพระคาถาเหล่านี้ 
แล้ว เสด็จลุกจากที่ประทับกลับไป ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าวิสสิกสาฎก 
อาคันตุกภัตร คมิกภัตร กิลานภัตร คิลานุปัฏฐากภัตร คิลานเภสัช ยาคูประจำ อนุญาตผ้าอุทกสาฎก 
สำหรับภิกษุณีสงฆ์. 

วิสาขาภาณวาร จบ. 


พระนอนหลับลืมสติ 

[๑๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอันประณีตแล้วนอนหลับ ลืมสติ 
ไม , รู้สึกตัว เมื่อภิกษุเหล่านั้นนอนหลับ ลืมสติ ไม , รู้สึกตัว นั้าอสุจิเคลื่อนเพราะความสน 
เสนาสนะเปรอะเปือนนั้าอสุจิ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ เสด็จ 
พระพุทธดำเนินไปตามเสนาสนะ ได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะเปรอะเปือนนั้าอสุจิ ครั้นแล้ว 
รับสั่งถามท่านพระอานนท์ว่า อานนท์ เสนาสนะนั่นเปรอะเปือนอะไร? 

อา. พระพุทธเจ้าข้า เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอันประณีตแล้วนอนหลับ ลืม 
สติ ไม , รู้สึกตัว เมื่อภิกษุเหล่านั้นนอนหลับ ลืมสติ ไม , รู้สึกตัว นั้าอสุจิเคลื่อนเพราะความสน 
เสนาสนะนี้นั้นจึงเปรอะเปือนนั้าอสุจิ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ข้อที่กล่าวมานั่นย่อมเป็นอย่างนั้น อานนท์ ข้อที่กล่าวมานั่นย่อมเป็นอย่างนั้น 
อานนท์ ความจริง เมื่อภิกษุเหล่านั้นนอนหลับ ลืมสติ ไม , รู้สึกตัว นั้าอสุจิจึงเคลื่อนเพราะ 
ความสน ภิกษเหล่าใดนอนหลับ มีสติตั้งนั่น ร้สึกตัว นั้าอสจิของภิกษเหล่านั้นไม่เคลื่อน อนึ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 170 

นี้าอสุจิของภิกษุปุถุชน ผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม ก็ไม่เคลื่อน ข้อที่นํ้าอสุจิของพระอรหันต์ 
จะพึงเคลื่อนนั้นไม่ใช่ฐานะ ไม , ใช่โอกาส. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันนี้เรามีอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ 
เที่ยวเดินไปตามเสนาสนะ ได้เห็นเสนาสนะเปรอะเข้อนนั้าอสุจิ จึงได้ถามอานนท์ว่า เสนาสนะ 
นั่นเปรอะเข้อนอะไร อานนท์ชี้แจงว่า พระพุทธเจ้าข้า เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอัน 
ประณีตแล้ว นอนหลับ ลืมสติ ไม , รู้สึกตัว เมื่อภิกษุเหล่านั้นนอนหลับลืมสติไม , รู้สึกตัว นั้าอสุจิ 
เคลื่อนเพราะความปน เสนาสนะนี้นั้นจึงได้เปรอะเข้อนนี้าอสุจิ เราได้กล่าวรับรองว่า ข้อที่ 
กล่าวมานั่นย่อมเป็นอย่างนั้น อานนท์ ข้อที่กล่าวมานั้นย่อมเป็นอย่างนั้น อานนท์ ความจริง 
เมื่อภิกษุเหล่านั้นนอนหลับลืมสติ ไม , รู้สึกตัว นี้าอสุจิจึงเคลื่อนเพราะความปน ภิกษุเหล่าใด 
นอนหลับ มีสติตั้งมั่น รู้สึกตัว นั้าอสุจิของภิกษุเหล่านั้นไม่เคลื่อน อนึ่ง นั้าอสุจิของภิกษุปุถุชน 
ผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม ก็ไม , เคลื่อน ข้อที่นี้าอสุจิของพระอรหันต์จะพึงเคลื่อนนั้น ไม่ใช่ 
ฐานะ ไม่ใช่โอกาส. 

นอนหลับลืมสติ มีโทษ ๕ ประการ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ ลืมสติ ไม , รู้สึกตัว มีโทษ ๕ ประการ นี้คือ หลับ 
เป็นทุกข์ ๑ ตื่นเป็นทุกข์ ๑ เห็นความปนอันลามก ๑ เทพดาไม่รักษา ๑ อสุจิเคลื่อน ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ ลืมสติ ไม , รู้สึกตัว มีโทษ ๕ ประการนี้แล. 

นอนหลับคุมสติ มีคุณ ๕ ประการ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ มีสติตั้งมั่น รู้สึกตัวอยู่ มีคุณ ๕ ประการนี้คือ 
หลับเป็นสุข ๑ ตื่นเป็นสุข ๑ ไม , เห็นความปนอันลามก ๑ เทพดารักษา ๑ อสุจิไม่เคลื่อน ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ มีสติตั้งมั่น รู้สึกตัว มีคุณ ๕ ประการ นี้แล. 

พระพุทธานุญาตผ้านิสีทนะ 

ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตผ้านิสีทนะ เพื่อรักษากาย รักษาจีวร รักษาเสนาสนะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 171 

พระพุทธานุญาตผ้าปัจจัตถรณะ 

สมัยต่อมา ผ้านิสีทนะเล็กเกินไป ป้องกันเสนาสนะได้ไม , หมด ภิกษุทั้งหลายจึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุต้องการ 
ด้าปูนอนใหญ่เพียงใด เราอนุญาตให้ทำผ้าปูนอนใหญ่เพียงนั้น. 

พระพุทธานุญาตผ้าปิดพี 

[๑๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระเวลัฏฐสึสะพระอุปัชฌาย์ของท่านพระอานนท์ 
อาพาธเป็นโรคพีดาดหรืออีสุกอีใส ผ้านุ่งผ้าห่มกรังอยู่ที่ตัวเพราะนั้าหนองของโรคนั้น ภิกษุ 
ทั้งหลายเอานั้าชุบๆ ผ้าเหล่านั้น แล้วค่อยๆ ดึงออกมา ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธ- 
ดำเนินไปตามเสนาสนะทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังเอานั้าชุบๆ ผ้านั้นแล้วค่อยๆ ดึง 
ออกมา ครั้นแล้ว จึงเสด็จพระพุทธดำเนินเข้าไปทางภิกษุเหล่านั้น ได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุรูปนี้อาพาธเป็นโรคอะไร? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ท่านรูปนี้อาพาธเป็นโรคพีดาดหรืออีสุกอีใส 
ผ้ากรังอยู่ที่ตัว เพราะนั้าหนอง พวกข้าพระพุทธเจ้าเอานั้าชุบๆ ผ้าเหล่านั้นแล้วค่อยๆ ดึง 
ออกไป. 

ครังนัน พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนัน ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าปิดพีแก่ภิกษุที่อาพาธ 
เป็นพีก็ดี เป็นพุพองก็ดี เป็นสิวก็ดี เป็นโรคพีดาดหรืออีสุกอีใสก็ดี. 

พระพุทธานุญาต ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก 

[๑๕๘] ครั้งนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา ถือผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก เข้าไปในพุทธ- 
สำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกำนี้แด่พระผู้มี 
พระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงพระกรุณาโปรดรับผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก 
ของหม่อมฉัน ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่หม่อมฉัน ตลอดกาลนานด้วยเถิด. 

พระผู้มีพระภาคทรงรับผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก ครั้นแล้วได้ทรงชี้แจง ให้นางวิสาขา 
มิคารมาตาเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา ครั้นนางวิสาขา มิคารมาตา อัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 172 

พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ลุกจากที่นั่ง 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณกลับไป. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปาก. 

องค์ของการถือวิสาสะ ๕ ประการ 

[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล เจ้าโรชะมัลลกษัตริย์ เป็นพระสหายของท่านพระอานนท์ 
ได้ฝากผ้าโขมพัสตร์ผืนเก่าๆ ไว้กับท่านพระอานนท์ และท่านพระอานนท์ก็มีความต้องการด้วยผ้า 
โขมพัสตร์ผืนเก่าๆ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัส 
อนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือวิสาสะแก่บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ เคย 
เห็นกันมา ๑ เคยคบกันมา ๑ เคยบอกอนุญาตกันไว้ ๑ เขายังมีชีวิตอยู่ ๑ รู้ว่าเมื่อเราถือเอา 
แล้ว เขาจักพอใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือวิสาสะแก่บุคคลที่ประกอบด้วยองค์ ๕ 
เหล่านี้. 

พระพุทธานุญาตผ้าบริขาร 

[๑๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายมีไตรจีวรบริบูรณ์แต่ยังต้องการผ้ากรองนั้าบ้าง 
ถุงบ้าง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตผ้าบริขาร. 

พระพุทธานุญาตด้าที่ต้องอธิษฐานและวิกัป 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรบ้าง ผ้า 
อาบนั้าฝนบ้าง ผ้าปูนั่งบ้าง ด้าปูนอนบ้าง ผ้าปิด!!บ้าง ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปากบ้าง ผ้าบริขาร 
บ้าง ผ้าทั้งหมดนั้น ต้องอธิษฐานหรือต้องวิกัปหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผ้าไตรจีวร เราอนุญาตให้อธิษฐาน ไม , ใช่ให้ 
วิกัป ด้าวัสสิกสาฎกให้อธิษฐานตลอด ๔ เดือนแห่งฤดูฝน พ้นจากนั้น ให้วิกัป ผ้านิสีทนะ 
ให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป ผ้าปัจจัตถรณะ ให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป ผ้าปิด!! ให้อธิษฐาน 
ตลอดเวลาที่อาพาธ พ้นจากนั้นให้วิกัป ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก ให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป 
ผ้าบริขาร ให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 173 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความสงสัยว่า ผ้าขนาดเล็กเพียงเท่าไรหนอต้องวิกัป จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผ้าขนาดเล็ก 
ยาว ๘ นิ้ว กว้าง ๔ นิ้ว โดยนิ้วพระสุคต เราอนุญาตให้วิกัป 

สมัยต่อมา ผ้าอุตราสงค์ที่ทำด้วยผ้าบังสุกุล ของท่านพระมหากัสสปเป็นของหนัก ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ทำการเย็บดามด้วยด้าย. 

มุมสังฆาฏิไม่เสมอกัน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มี 
พระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เจียนมุมที่ไม่เสมอออกเสีย. 

ด้ายลุ่ยออก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัส 
อนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ติดผ้าอนุวาต ผ้าหุ้มขอบ. 

สมัยต่อมา แผ่นผ้าสังฆาฏิลุ่ยออก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เย็บตะเข็บดังตาหมากรุก. 

พระพุทธานุญาตผ้าที่ตัดและไม่ตัด 

[๑๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อสงฆ์กำลังทำจีวรให้ภิกษุรูปหนึ่ง ผ้าตัดทั้งหมดไม่พอ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตด้าที่ต้องตัด ๒ ผืน ไม , ต้องตัด ๑ ผืน. 

ผ้าต้องตัด ๒ ผืน ไม่ต้องตัดผืนหนึ่ง ด้าก็ยังไม่พอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้า ๒ ผืนไม่ต้อง 
ตัด ผืนหนึ่งต้องตัด. 

ผ้า ๒ ผืนไม่ต้องตัด ผืนหนึ่งต้องตัด ด้าก็ยังไม่พอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เพิ่มผ้าเพลาะ 
แต่ผ้าทุกผืนที่ไม , ได้ตัด ภิกษุไม , พึงใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระ ให้ผ้าแก , โยมมารดาบิดาได้ 

[๑๖๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ผ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งหลายผืนและท่านปรารถนาจะให้ผ้า 
นั้นแก , โยมมารดาบิดา ภิกษทั้งหลายกราบทลเรื่องนั้นแด่พระผ้มีพระภาค. พระผ้มีพระภาคตรัส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 174 

อนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุให้ด้วยรู้ว่ามารดาบิดา เราจะพึงว่าอะไร เราอนุญาตให้ 
สละแก่มารดาบิดา แต่ภิกษุไม่พึงทำศรัทธาไทยให้ตกไป รูปใดให้ตกไป ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธบัญญัติให้ครองผ้า ๒ ผืนเข้าบ้าน 

[๑๖๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเก็บผ้าสังฆาฏิไว้ในวิหารอันธวัน แล้วครองผ้า 
อุตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต คนร้ายขโมยผ้าสังฆาฏินั้นไป ภิกษุนั้นจึงใช้ 
ผ้าเก่าครองจีวรครํ่าคร่า. 

ภิกษุทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่า อาวุโส เพราะเหตุไร คุณจึงใช้ผ้าเก่า ครองจีวรครํ่าคร่าเล่า? 

ภิกษุนั้นตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมเก็บผ้าสังฆาฏิไว้ในวิหารอันธวันนี้แล้วครอง 
อุตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต คนร้ายขโมยผ้าสังฆาฏินั้นไป เพราะเหตุนั้น 
ผมจึงใช้ผ้าเก่า ครอง'จีวรครํ่าคร่า. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุมีแต่ผ้าอุตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกไม่พึงเข้าบ้าน รูปใดเข้าไป ต้องอาบัติทุกกฎ. 

สมัยต่อมา ท่านพระอานนท์ ลืมสติครองแต่ผ้าอุตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกเข้าบ้านเพื่อ 
บิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวคำนี้แก่ท่านพระอานนท์ว่า อาวุโสอานนท์ พระผู้มีพระภาคทรง 
บัญญัติห้ามไว้แล้ว มิใช่หรือว่า ภิกษุมีแต่ผ้าอุตราสงค์กับผ้าอันตรวาสก ไม่พึงเข้าบ้าน ดังนี้ 
ไฉนพระคุณเจ้าจึงมีแต่ผ้าอุตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกเข้าบ้านเล่า? 

พระอานนท์ตอบว่า จริง ขอรับ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วว่า ภิกษุมีแต่ผ้า 
อุตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกไม่พึงเข้าบ้าน ก็แต่ว่า ผมเข้าบ้านด้วยลืมสติ. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

เหตุที่เก็บผ้าไตรจีวรไว้ได้ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าสังฆาฏิไว้ได้ มี ๕ อย่าง 
คือ เจ็บไข้ ๑ สังเกตเห็นว่าฝนจะตก ๑ ไปสู่ฝ่งแม่นั้า ๑ ที่อยู่คุ้มได้ด้วยดาล ๑ ได้กรานกฐิน ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าสังฆาฏิไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 175 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอุตราสงค์ไว้ได้มี ๕ อย่างนี้คือ เจ็บไข้ ๑ สังเกตเห็น 
ว่าฝนจะตก ๑ ไปสู่ฝ่งแม่นี้า ๑ ที่อยู่คุ้มได้ด้วยดาล ๑ ได้กรานกฐิน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุ 
ที่เก็บผ้าอุตราสงค์ไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอันตรวาสกไว้ได้มี ๕ อย่างนี้คือ เจ็บไข้ ๑ สังเกตเห็น 
ว่าฝนจะตก ๑ ไปสู่ฝ่งแม่นี้า ๑ ที่อยู่คุ้มได้ด้วยดาล ๑ ได้กรานกฐิน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุ 
ที่เก็บผ้าอันตรวาสกไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอาบนี้าฝนไว้ได้มี ๕ อย่างนี้คือ เจ็บไข้ ๑ ไปนอก 
สีมา ๑ ไปสู่ฝ่งแม่นี้า ๑ ที่อยู่คุ้มได้ด้วยดาล ๑ ผ้าอาบนี้าฝนยังไม , ได้ทำหรือทำค้างไว้ ๑ ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอาบนำฝนไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล. 

ถวายจีวรเป็นของสงฆ์ 

[๑๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่แต่ผู้เดียว คนทั้งหลายในถิ่นนั้น 
ได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแก่สงฆ์จึงภิกษุรูปนั้นได้มีความปริวิตกว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงฆ์ แต่เรารูปเดียว และคน 
เหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแก่สงฆ์ ดังนี้ถ้าไฉนเราจะพึงนำจีวร 
ของสงฆ์เหล่านี้ไปพระนครสาวัตถี ครั้นแล้วได้นำจีวรเหล่านั้นไปพระนครสาวัตถี กราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค.พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรภิกษุจีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผู้เดียวจน 
ถึงเวลาเดาะกฐิน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในข้อนี้ภิกษุจำพรรษารูปเดียว ประชาชนในถิ่นนั้นถวายจีวรด้วย 
เปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตจีวรเหล่านั้นแก่เธอรูปเดียว 
จนถึงเวลาเดาะกฐิน. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอยู่รูปเดียวตลอดฤดูกาล ประชาชนในถิ่นนั้นได้ถวายจีวรเปล่ง 
วาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์จึงภิกษุรูปนั้นได้ดำริดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า 
ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงฆ์ แต่เราอยู่ผู้เดียว และคนเหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า 
พวกข้าพเจ้าถวายแก , สงฆ์ ถ้าไฉนเราจะพึงนำจีวรของสงฆ์เหล่านี้ไปพระนครสาวัตถี ครั้นแล้วได้ 
นำจีวรเหล่านั้นไปพระนครสาวัตถี แจ้งความนั้นแก่ภิกษทั้งหลาย ภิกษทั้งหลายกราบทลเรื่องนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 176 

แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สงฆ์ผู้อยู่ 
พร้อมหน้ากันแจก. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในข้อนี้ภิกษุอยู่ผู้เดียวตลอดฤดูกาล ประชาชนในถิ่นนั้นได้ถวาย 
จีวรด้วยเปล่งวาจาว่าพวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุรูปนั้น 
อธิษฐานจีวรเหล่านั้นว่า จีวรเหล่านี้ของเรา ถ้าเมื่อภิกษุรูปนั้นยังไม , ได้อธิษฐานจีวรนั้น มีภิกษุรูป 
อื่นมา พึงให้ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน ถ้าเมื่อภิกษุ ๒ รูปกำลังแบ่งจีวรนั้น แต่ยังมิได้จับสลาก มีภิกษุ 
รูปอื่นมา พึงให้ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน ถ้าเมื่อภิกษุ ๓ รูปกำลังแบ่งจีวรนั้น และจับสลากเสร็จแล้ว 
มีภิกษุรูปอื่นมา พวกเธอไม , ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ส่วนแบ่ง. 

สมัยต่อมา มีพระเถระ ๒ พี่น้อง คือ ท่านพระอิสิทาส ๑ ท่านพระอิสิภัตตะ ๑ จำพรรษา 
อยู่ในพระนครสาวัตถี ได้ไปอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่ง คนทั้งหลายกล่าวกันว่า นานๆ พระเถระ 
ทั้งสองจะได้มา จึงได้ถวายภัตตาหารพร้อมทั้งจีวร 

พวกภิกษุประจำถิ่นถามพระเถระทั้งสองว่า ท่านเจ้าข้า จีวรของสงฆ์เหล่านี้ เกิดขึ้น 
เพราะอาศัยพระคุณเจ้าทั้งสอง พระคุณเจ้าทั้งหลายจักยินดีรับส่วนแบ่งไหม? 

พระเถระทั้งสองตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรง 
แสดงแล้ว โดยประการที่จีวรเหล่านั้นเป็นของพวกท่านเท่านั้นจนถึงเวลาเดาะกฐิน. 

สมัยต่อมา ภิกษุ ๓ รูป จำพรรษาอยู่ในพระนครราชคฤห์ ประชาชนในเมืองนั้นถวาย 
จีวรด้วยเปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ จึงภิกษุเหล่านั้นได้ดำริดังนั้ว่า พระผู้มีพระภาค 
ทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงฆ์แต่เรามี ๓ รูปด้วยกัน และคนเหล่านี้ถวาย 
จีวรด้วยเปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ สมัยนั้น พระ 
เถระหลายรูป คือ ท่านพระนีลวาสี ท่านพระสาณวาสี ท่านพระโคปกะ ท่านพระภคุ และท่านพระ 
ผลิกสันทานะ อยู่ ณ วัดคุกกุฏาราม เขตนครปาตถีบุตร จึงภิกษุเหล่านั้นเดินทางไปนครปาตถีบุตร 
แล้วเรียนถามพระเถระทั้งหลาย พระเถระทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า พวกเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่จีวรเหล่านั้นเป็นของพวกท่านนั้น จนถึงเวลาเดาะกฐิน. 

เรื่องพระอุปนนท์ 

[๑๖๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระอุปนนทศากยบุตร จำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถี 
ได้ไปอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่ง ภิกษทั้งหลายในวัดนั้นปรารถนาจะแบ่งจีวร จึงประชมกัน ภิกษ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 177 

เหล่านั้น พูดอย่างนี้ว่า อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบ่งจีวรของสงฆ์เหล่านี้แล ท่านจักยินดีส่วน 
แบ่งไหม ขอรับ ท่านพระอุปนนท์ตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แล้วได้รับส่วน 
จีวรแต่อาวาสนั้นไปวัดอื่น แม้ภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นก็ปรารถนาจะแบ่งจีวร จึงประชุมกัน และ 
พูดอย่างนี้ว่า อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบ่งจีวรของสงฆ์เหล่านี้แล ท่านจักยินดีส่วนแบ่งไหม 
ขอรับ ท่านพระอุปนนท์ตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แล้วได้รับส่วนจีวรแต่อาวาส 
นั้นไปวัดอื่น แม้ภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นก็ปรารถนาจะแบ่งจีวรจึงประชุมกัน และก็พูดอย่างนี้ว่า 
อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบ่งจีวรของสงฆ์เหล่านี้แล ท่านจักยินดีส่วนแบ่งไหม ขอรับ ท่าน 
พระอุปนนท์ตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แล้วได้รับจีวรแต่อาวาสแม้นั้น ถือจีวร 
ห่อใหญ่กลับมาพระนครสาวัตถีตามเดิม. 

ภิกษุทั้งหลายชมเชยอย่างนี้ว่า พระคุณเจ้าอุปนนท์ ท่านเป็นผู้มีบุญมาก จีวรจึงเกิดขึ้น 


แก่ท่านมากมาย. 

อุป. อาวุโสทั้งหลาย บุญของผมที่ไหน ผมจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีนี้ได้ไป 
อาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่ง พวกภิกษุในวัดนั้น ปรารถนาจะแบ่งจีวร จึงประชุมกัน พวกเธอกล่าว 
กะผมอย่างนี้ว่า อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบ่งจีวรของสงฆ์เหล่านี้แล ท่านชักยินดีส่วนแบ่งไหม 
ขอรับ ผมตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แล้วได้รับส่วนจีวรแต่อาวาสนั้นไปวัดอื่น 
แม้ภิกษุในวัดนั้น ก็ปรารถนาจะแบ่งจีวร จึงประชุมกัน และพวกเธอก็ได้กล่าวกะผมอย่างนี้ว่า 
อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบ่งจีวรของสงฆ์เหล่านี้แล ท่านจักยินดีส่วนแบ่งไหม ขอรับ ผมตอบว่า 
อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แล้วได้รับส่วนจีวรแต่อาวาสนั้น ไปวัดอื่น แม้ภิกษุในวัดนั้น 
ก็ปรารถนาจะแบ่งจีวร จึงประชุมกัน และกล่าวกะผมอย่างนี้ว่า อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบ่ง 
จีวรของสงฆ์เหล่านี้แล ท่านจักยินดีส่วนแบ่งไหม ขอรับ ผมตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี 
ขอรับ แล้วได้รับส่วนจีวรแต่อาวาสแม้นั้น เพราะอย่างนี้จีวรจึงเกิดขึ้นแก่ผมมากมาย. 

กิ. พระคุณเจ้าอุปนนท์ ท่านจำพรรษาในวัดหนึ่ง แล้วยังยินดีส่วนจีวรในอีกวัด 
หนึ่งหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 178 

อุป. อย่างนั้น ขอรับ. 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย .... ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ท่านพระ 
อุปนนทศากยบุตร จำพรรษาในวัดหนึ่งแล้ว จึงได้ยินดีส่วนจีวรในอีกวัดหนึ่งเล่า แล้วกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระอุปนนท์ว่า ดูกรอุปนนท์ ข่าวว่าเธอจำพรรษาในวัด 
หนึ่งแล้ว ยินดีส่วนจีวรในอีกวัดหนึ่ง จริงหรือ? 

ท่านพระอุปนนท์ทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ เธอจำพรรษาในวัดหนึ่งแล้ว ไฉน 
จึงได้ยินดีส่วนจีวรในอีกวัดหนึ่งเล่า การกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม่เลื่อมใส .... ครั้นแล้ว ทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
จำพรรษาในวัดหนึ่งแล้ว ไม่พึงยินดีส่วนจีวรในวัดลื่น รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ท่านพระอุปนนทศากยบุตร รูปเดียวจำพรรษาอยู่สองวัด ด้วยคิดว่าโดยวิธี 
อย่างนี้จีวรจักเกิดขึ้นแก่เรามาก ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความสงสัยว่า พวกเราจักให้ส่วน 
จีวรแกทานพระอุปนนทศากยบุตรอย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสแนะว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงให้ส่วนแก่โมฆบุรุษส่วนเดียว. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ในข้อนี้ภิกษุรูปเดียว จำพรรษาอยู่ ๒ วัด ด้วยคิดว่าโดยวิธีอย่างนี้จีวร 
จักเกิดขึ้นแก่เรามาก ถ้าภิกษุจำพรรษาในวัดโน้นกึ่งหนึ่ง วัดโน้นกึ่งหนึ่ง พึงให้ส่วนจีวรในวัด 
โน้นกึ่งหนึ่ง วัดโน้นกึ่งหนึ่ง หรือจำพรรษาในวัดใดมากกว่า พึงให้ส่วนจีวรในวัดนั้น. 

เรื่องพระอาพาธโรคท้องร่วง 

[๑๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วง นอนจมกองมูตรกองคูถ 
ของตนอยู่ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคมีท่านพระอานนท์เป็นป้จฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดำเนิน 
ไปตามเสนาสนะ ได้เสด็จเข้าไปทางที่อยู่ของภิกษุรูปนั้น ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปนั้น นอน 
จมกองมูตรกองคูถของตนอยู่ ครั้นแล้วเสด็จเข้าไปใกล้ภิกษุรูปนั้น แล้วตรัสถามว่า เธออาพาธ 
เป็นโรคอะไรภิกษุ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 179 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าอาพาธเป็นโรคท้องร่วง พระพุทธเจ้าข้า. 

พ. เธอมีผู้พยาบาลไหมเล่า ภิกษุ? 

กิ. ไม , มี พระพุทธเจ้า. 

พ. เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลเธอ? 

กิ. เพราะข้าพระพุทธเจ้ามิได้ทำอุปการะแก่ภิกษุทั้งหลาย ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงไม่ 
พยาบาลข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าข้า. 

จึงพระผู้มีพระภาครับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า อานนท์ เธอไปตักนามา เราจักสรงนา 
ภิกษุรูปนี้. 

ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระพุทธบัญชาว่า เป็นดังนั้น พระพุทธเจ้าข้า ดังนี้แล้ว 
ตักนี้ ไ มาถวาย พระผู้มีพระภาคทรงรดนี้า ท่านพระอานนท์ขัดสี พระผู้มีพระภาคทรงยกศีรษะ 
ท่านพระอานนท์ยกเท้าแล้ววางบนเตียง 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ในวิหารหลังโน้น มีภิกษุอาพาธหรือ ภิกษุ 
ทั้งหลาย? 

กิ. มี พระพุทธเจ้าข้า 

พ. ภิกษุรูปนั้นอาพาธเป็นโรคอะไร ภิกษุทั้งหลาย? 

กิ. ท่านรูปนั้น อาพาธเป็นโรคท้องร่วง พระพุทธเจ้าข้า. 

พ. ภิกษุรูปนั้น มีผู้พยาบาลไหมเล่า ภิกษุทั้งหลาย? 

กิ. ไม , มี พระพุทธเจ้า 

พ. เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลเธอ? 

กิ. เพราะท่านรูปนั้นมิได้ท่าอุปการะแก , ภิกษุทั้งหลาย ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาล 
ท่านรูปนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม , มีมารดาไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ 
ล้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 180 

ผู้นั้นจึงพยาบาลภิกษุอาพาธ ถ้ามีอุปัชฌายะ อุปัชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะ 
หาย ถ้ามีอาจารย์อาจารย์พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีสัทธิริหาริก 
สัทธิริหาริกพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีอันเตวาสิก อันเตวาสิกพึงพยาบาล 
จนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะพึงพยาบาล 
จนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ ภิกษุผู้ร่วมอาจารย์พึงพยาบาลจนตลอด 
ชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้าไม่มีอุปัชฌายะ อาจารย์ สัทธิริหาริก อันเตวาสิก ภิกษุผู้ร่วม 
อุปัชฌายะ หรือภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ สงฆ์ต้องพยาบาล ถ้าไม่พยาบาล ต้องอาบัติทุกกฏ. 

องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลไต้ยาก ๕ อย่าง 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้พยาบาลได้ยาก คือ ไม่ทำ 
ความสบาย ๑ ไม , รูประมาณในความสบาย ๑ ไม , ฉันยา ๑ ไม่บอกอาการไข้ตามจริงแก่ผู้พยาบาล 
ที่มุ่งประโยชน์ คือ ไม่บอกอาการไข้ที่กำเริบว่า กำเริบ อาการไข้ที่ทุเลาว่าทุเลา อาการไข้ที่ทรง 
อยู่ว่าทรงอยู่ ๑ มีนิสัยเป็นคนไม , อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดปรากฏในร่างกาย อันกล้าแข็ง รุนแรง 
ไม่เป็นที่ยินดี ไม่เป็นที่พอใจ อันจะพล่าชีวิตเสีย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบ 
ด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้พยาบาลได้ยาก. 

องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ง่าย ๕ อย่าง 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้พยาบาลได้ง่าย คือทำความ 
สบาย ๑ รู้ประมาณในความสบาย ๑ ฉันยา ๑ บอกอาการป่วยไซ้ตามจริงแก่ผู้พยาบาลที่มุ่ง 
ประโยชน์คือบอกอาการไข้ที่กำเริบว่ากำเริบอาการไข้ที่ทุเลาว่าทุเลา อาการไข้ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่ ๑ 
มีนิสัยเป็นคนอดทนต่อทุกขเวทนา อันกล้าแข็ง รุนแรง ไม่เป็นที่ยินดี ไม่เป็นที่พอใจ อัน 
จะพลำชีวิตเสีย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้พยาบาล 
ได้ง่าย. 

องค์ของภิกษุผู้ไม , เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พยาบาลไข้ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ควรพยาบาลไซ้ คือเป็นผู้ 
ไม่สามารถเพื่อประกอบ ๑ ไม , รู้จักของแสลงและไม่แสลง คือ นำของแสลงเข้าไปให้ กันของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 181 

ไม่แสลงออกเสีย ๑ พยาบาลไข้เห็นแก่อามิส ไม , มีจิตเมตตา ๑ เป็นผู้เกลียดที่จะนำอุจจาระ 
ปัสสาวะ เขฬะ หรือของที่อาเจียนออกไป ๑ เป็นผู้ไม่สามารถจะชี้แจงให้คนไข้เห็นแจ้ง 
สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาในกาลทุกเมื่อ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พยาบาลไข้ 
ที่ประกอบด้วยองค์ ๔ นี้แล ไม่ควรพยาบาลไข้. 

องค์ของภิกษุผู้เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พยาบาลไข้ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ ควรพยาบาลไข้ คือเป็นผู้ 
สามารถประกอบยา ๑ รู้จักของแสลง และไม่แสลง คือกันของแสลงออก นำของไม่แสลง 
เข้าไปให้ ๑ มีจิตเมตตาพยาบาลไข้ ไม่เห็นแก่อามิส๑ เป็นผู้ไม , เกลียดที่จะนำอุจจาระ ปัสสาวะ 
เขฬะ หรือของที่อาเจียนออกไปเสีย ๑ เป็นผู้สามารถที่จะชี้แจงให้คนไข้ เห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา ในกาลทุกเมื่อ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพยาบาลไซัที่ประกอบ 
ด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรพยาบาลไข้. 

เรื่องให้บาตรจีวรของผู้ถึงมรณะภาพแก่คิลานุปัฏฐาก 
[๑๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปในโกศลชนบทได้เข้าไปอยู่อาวาส 
แห่งหนึ่ง บรรดาภิกษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งอาพาธ จึงภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษาตกลงกันดังนี้ว่า 
อาวุโสทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญการพยาบาลภิกษุอาพาธ ผิฉะนั้น พวกเราจง 
พยาบาลภิกษุรูปนี้เถิด แล้วพากันพยาบาลภิกษุอาพาธนั้น เธออันภิกษุเหล่านั้นพยาบาลอยู่ได้ถึง 
มรณภาพ จึงภิกษุเหล่านั้นถือบาตรจีวรของเธอไปพระนครสาวัตลี แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์เป็นเจ้าของบาตรจีวร แต่ภิกษุ 
ผู้พยาบาลไข้มีอุปการะมาก เราอนุญาตให้สงฆ์มอบไตรจีวรและบาตร แก , ภิกษุผู้พยาบาลไข้. 

61 V 

วธ เห 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้ไตรจีวรและบาตรอย่างนี้คือ ภิกษุผู้พยาบาลไข้นั้น 
พึงเข้าไปหาสงฆ์ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า 

ท่านเจ้าข้า ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตรของท่าน 

ภิกษผ้ฉลาด ผ้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยณตดิทดิยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 182 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้ไตรจีวรและบาตร 
ของเธอ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ไตรจีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้ 
พยาบาลไข้ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้ไตรจีวรและบาตร 
ของเธอ สงฆ์ให้ไตรจีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้ การให้ไตรจีวรและบาตรนี้ 
แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้ ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด. 

สงฆ์ให้จีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้แล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

สามเณรถึงมรณภาพ 

สมัยต่อมา สามเณรรูปหนึ่งถึงมรณภาพ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสามเณรถึงมรณภาพ สงฆ์เป็นเจ้าของบาตรจีวร 
แต่ภิกษุผู้พยาบาลไข้มีอุปการะมาก เราอนุญาตให้สงฆ์มอบจีวรและบาตรแก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้. 

/ะ^-ะะ!ด V 

วธ Iช 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้จีวรและบาตรอย่างนี้คือ 

ภิกษุผู้พยาบาลไข้นั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า 

ท่านเจ้าข้า สามเณรชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตรของเธอ 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้จีวรและบาตร 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สามเณรมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตร 
ของเธอ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรและบาตรนี้แก , ผู้พยาบาลไข้ 
นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สามเณรมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตร 
ของเธอ สงฆ์ให้จีวรและบาตรนี้ แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้ การให้จีวรและบาตรนี้ แก่ 
ภิกษผ , พยาบาลไข้ชอบแก่ท่านผ้ใด ท่านผ้นั้นพึงเป็นผ้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผใด ท่านผ้นั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 183 

สงฆ์ให้จีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้แล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

ภิกษุและสามเณรช่วยกันพยาบาลไข้ 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่ง สามเณรรูปหนึ่ง ช่วยกันพยาบาลภิกษุอาพาธ เธออันภิกษุ 
และสามเณรนั้นพยาบาลอยู่ ได้ถึงมรณภาพ จึงภิกษุผู้พยาบาลไข้นั้น ได้มีความปริวิตกว่า เรา 
พึงให้ส่วนจีวรแก , สามเณรผู้พยาบาลไข้อย่างไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี- 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้มอบส่วนแก , สามเณร 
ผู้พยาบาลไข้เท่าๆ กัน. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งมีของใช้มาก มีบริขารมาก ได้ถึงแก่มรณภาพ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุถึง 
มรณภาพ สงฆ์เป็นเจ้าของบาตรจีวร แต่ภิกษุผู้พยาบาลไข้มีอุปการะมาก เราอนุญาตให้สงฆ์มอบ 
ไตรจีวรและบาตรให้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้ บรรดาสิ่งของเหล่านั้น สิ่งใดเป็นลหุภัณฑ์ ลหุบริขาร 
สิ่งนั้นเราอนุญาตให้สงฆ์พร้อมเพรียงกันแบ่ง บรรดาสิ่งของเหล่านั้น สิ่งใดเป็นครุภัณฑ์ 
ครุบริขาร สิ่งนั้นเป็นของสงฆ์ผู้อยู่ในจตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา ไม่ควรแบ่ง ไม่ควรแจก. 

เรื่องสมาทานติตถิยมีวัตรเปลือยกายเป็นต้น 

[๑๖๘] ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปลือยกายเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค แล้วได้กราบ 
ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงพรรณนาคุณแห่งความมักน้อย 
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร 
โดยอเนกปริยาย การเปลือยกายนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา 
ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม , สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ข้าพระ- 
พุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตการเปลือยกาย 
แก , ภิกษุทั้งหลายด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั้นไม่สมควร .... 

ดกรโมฆะบรษ ไฉนเธอจึงได้สมาทานการเปลือยกายที่พวกเดียรถีย์สมาทานเล่า การกระทำของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 184 

เธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... ครั้นแล้ว ทรงทำธรรมีกถารับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสมาทานการเปลือยกายที่พวกเดียรถีย์สมาทาน 
รูปใดสมาทาน ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งนุ่งผ้าคากรอง .... รูปหนึ่งนุ่งผ้าเปลือกไม้กรอง .... รูปหนึ่งนุ่งผ้า 
ผลไม้กรอง ....รูปหนึ่งนุ่งผ้ากัมพลทำด้วยผมคน ....รูปหนึ่งนุ่งผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์....รูปหนึ่ง 
นุ่งผ้าทำด้วยปีกนกเค้า .... รูปหนึ่งนุ่งหนังเสือ เข้าไปเผ้าพระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูลคำนี้แด' 

พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงพรรณนาคุณแห่งความมักน้อย ความ 
สันโดษ ความขัดเกลา ความคำขัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดย 
อเนกปริยาย หนังเสือนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความคำขัด 
อาการที่น่าเลื่อมใส ความไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ข้าพระพุทธเจ้าขอ 
ประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตหนังเสือแก , ภิกษุทั้งหลาย 
ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่นไม่สมควร .... 
ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงได้ทรงหนังเสืออันเป็นธงชัยของเดียรถีย์เล่า การกระทำของเธอนั่น 
ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส .... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งแก่ภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทรงหนังเสืออันเป็นธงชัยของเดียรถีย์ รูปใดทรง 
ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งนุ่งผ้าทำด้วยก้านดอกรัก .... รูปหนึ่งนุ่งผ้าทำด้วยเปลือกปอ เข้า 
ไปเผ้าพระผู้มีพระภาค แล้วได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระผู้มีพระภาคทรงพรรณนา 
คุณแห่งความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำขัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม 
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ผ้าทำด้วยเปลือกปอนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความมักน้อย ความ 
สันโดษ ความขัดเกลา ความคำขัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดย 
อเนกปริยาย ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาอนุญาต 
ผ้าทำด้วยเปลือกปอแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่นไม่สมควร .... 
ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงได้นุ่งผ้าทำด้วยเปลือกปอเล่า การกระทำของเธอนั่น ไม , เป็นไปเพื่อ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 185 

ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส .... ครั้นแล้วได้ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้าทำด้วยเปลือกปอ รูปใดนุ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระฉัพพัคคีย์ทรงจีวรสีครามล้วนเป็นต้น 

[๑๖๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ทรงจีวรสีครามล้วน ทรงจีวรสีเหลืองล้วน 
ทรงจีวรสีแดงล้วน ทรงจีวรสีบานเย็นล้วน ทรง'จีวรสีดำล้วน ทรงจีวรสีแสดล้วน ทรงจีวรสี 
ชมภูล้วน ทรงจีวรที่ไม่ตัดชาย ทรงจีวรมีชายยาว ทรงจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ ทรงจีวรมีชาย 
เป็นแผ่น สวมเสื้อ สวมหมวก ทรงผ้าโพก ประชาชนพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทรงจีวรสีครามล้วน ไม , พึง 
ทรงจีวรสีเหลืองล้วน ไม่พึงทรงจีวรสีแดงล้วน ไม่พึงทรงจีวรสีบานเย็นล้วน ไม่พึงทรงจีวรสีดำ 
ล้วน ไม่พึงทรงจีวรสีแดงล้วน ไม่พึงทรงจีวรสึชมภูล้วน ไม่พึงทรงจีวรที่ไม่ตัดชาย ไม่พึงทรง 
จีวรมีชายยาว ไม่พึงทรงจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ ไม , พึงทรงจีวรมีชายเป็นแผ่น ไม่พึงสวมเสื้อ 
ไม่พึงสวมหมวก ไม่พึงทรงผ้าโพก รูปใดทรง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องจีวรยังไม่เกิดแก , ผู้จำพรรษา 

[๑๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น หลีกไป 
เสียบ้าง สึกเสียบ้าง ถึงมรณภาพบ้าง ปฏิญาณเป็นสามเณรบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา 
บ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริตบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟ้งซ่าน 
บ้าง ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนาบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็น 
อาบัติบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกฐานไม่ทำคืนอาบัติบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ 
สละคืนทิฏฐิอันลามกบ้าง ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะถ์บ้าง ปฏิญาณเป็นคนลักเพศบ้าง ปฏิญาณเป็น 
ผู้เข้ารีดเดียรถีย์บ้าง ปฏิญาณเป็นสัตว์ติรัจฉานบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่ามารดาบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ 
ฆ่าบิดาบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์บ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีบ้าง ปฏิญาณเป็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 186 

ผู้ทำลายสงฆ์บ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิตบ้าง ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญ 
ชนกบ้าง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสแนะนำ ดังต่อไปนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในข้อนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยังไม , เกิดขึ้น หลีกไปเสีย 
เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่ สงฆ์พึงให้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น สึกเสีย 
ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น ปฏิญาณ 
เป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟ้ง 1 ซ่าน ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ปฏิญาณ 
เป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , ทำคืนอาบัติ ปฏิญาณ 
เป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่ สงฆ์พึงให้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น ปฏิญาณ 
เป็นบัณเฑาะก....ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนกสงฆ์เป็นเจ้าของ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม , 

ทันไต้แบ่งกัน หลีกไปเสีย เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่ สงฆ์พึงให้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม , 

ทันได้แบ่งกัน สึกเสีย ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณ 
เป็นผู้ต้องอันดึมวัตถุ สงฆ์เป็นเจ้าของ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรเกิดขึ้น แต่ยังไม่ทัน 
ได้แบ่งกัน ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟ้ง 1 ซ่าน ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่าย 
เพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , สละคืนทิฏฐิอันลามก เมื่อผู้รับแทนที่สมควร 
มีอยู่ สงฆ์พึงให้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุที่จำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้ว แต่ยัง 
ไม่ทันได้แบ่งกันปฏิญาณเป็นบัฌเฑาะก....ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนกสงฆ์เป็นเจ้าของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 187 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก , ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาแล้ว 
สงฆ์แตกกัน คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายนี้าในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายหนึ่ง ด้วยเปล่งวาจา 
ว่า ข้าพเจ้าถวายแก , สงฆ์ นั่นเป็นของสงฆ์ฝ่ายเดียว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก , ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาแล้ว 
สงฆ์แตกกัน คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายนี้าในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายนั้นเหมือนกัน ด้วย 
เปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ นั่นเป็นของสงฆ์ฝ่ายเดียว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก , ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษาแล้ว 
สงฆ์แตกกัน คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายนั้าในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายหนึ่ง ด้วยเปล่งวาจา 
ว่า ข้าพเจ้าถวายฝ่ายหนึ่ง นั่นเป็นของเฉพาะฝ่ายหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้นแก , ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษา สงฆ์ 
แตกกัน คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายนั้าในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายนั้นเหมือนกัน ด้วยเปล่ง 
วาจาว่า ข้าพเจ้าถวายแก , ฝ่ายหนึ่ง นั่นเป็นของเฉพาะฝ่ายหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้เมื่อจีวรเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษา แต่ 
ยังมิทันได้แบ่ง สงฆ์แตกกัน พึงแบ่งส่วนให้ภิกษุทุกรูปเท่าๆ กัน. 

เรื่องพระเรวตเถระฝากจีวร 

[๑๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระเรวตะฝากจีวรแก่ภิกษุรูปหนึ่งไปถวายท่านพระ 
สารีบุตร ด้วยสั่งว่า จงถวายจีวรผืนนี้แก , พระเถระ จึงในระหว่างทาง ภิกษุรูปนั้นได้ถือเอาจีวร 
นั้นเสีย เพราะวิสาสะต่อท่านพระเรวตะ 

กาลต่อมา ท่านพระเรวตะมาพบท่านพระสารีบุตร จึงเรียนถามว่า ผมฝากจีวรมาถวาย 
พระเถระ. พระเถระได้รับจีวรนั้นแล้วหรือ ขอรับ? 

ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ผมยังไม , เห็นจีวรนั้นเลย คุณ. 

จึงท่านพระเรวตะได้ถามภิกษุรูปนั้นว่า อาวุโส ผมฝากจีวรมาแก่ท่านให้ถวายพระเถระ 
ไหนจีวรนั้น? 

ภิกษุนั้นตอบว่า ผมได้ถือเอาจีวรนั้นเสีย เพราะวิสาสะต่อท่าน ขอรับ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 188 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสแนะนำ ดังต่อไปนี้:- 
เรื่องถือวิสาสะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า จงให้จีวรผืนนี้แก่ 
ภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากถือเอาเสียในระหว่างทาง เพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง 
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาไม , ถูกต้อง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุฝากจีวรแก , ภิกษุไปด้วยสั่งว่า จงให้จีวรผืนนี้แก่ 
ภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากถือเอาเสียในระหว่างทาง เพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาไม , ถูกต้อง 
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุฝากจีวรแก , ภิกษุไปด้วยสั่งว่า จงให้จีวรผืนนี้ 
แก่ภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ผู้ฝากถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐาน 
เป็นจีวรมรดกของภิกษุผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้องแล้ว ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่า 
ถือเอาไม , ถูกต้อง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุฝากจีวรแก , ภิกษุไปด้วยสั่งว่า จงให้จีวรผืนนี้ 
แก , ภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ผู้รับถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐาน 
เป็นจีวรมรดกของผู้รับ ชื่อว่าอธิษฐานไม , ถูกต้อง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอา 
ถูกต้อง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุฝากจีวรแก , ภิกษุไปด้วยสั่งว่า จงให้จีวรผืนนี้ 
แก , ภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ทั้งสองรูปถึงมรณภาพเสียแล้ว จึง 
อธิษฐานเป็นมรดกของผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้อง อธิษฐานเป็นจีวรมรดกของผู้รับ ชื่อว่าอธิษฐาน 
ไม , ถูกต้อง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุฝากจีวรแก , ภิกษุไปด้วยสั่งว่า ฉันให้จีวรผืนนี้ 
แก , ภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากถือเอาเสียในระหว่างทางเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาไม่ถูก 
ต้อง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 189 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุฝากจีวรแก , ภิกษุไปด้วยสั่งว่า ฉันให้จีวรผืนนี้ 
แก่ภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากถือเอาเสียในระหว่างทางเพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาลูกต้อง 
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาไม , ลูกต้อง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า ฉันให้จีวรผืนนี้ 
แก , ภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุผู้ฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ผู้ฝากถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็น 
จีวรมรดกของผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานไม , ลูกต้อง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาลูกต้อง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุฝากจีวรแก , ภิกษุไปด้วยสั่งว่า ฉันให้จีวรผืนนี้ 
แก่ภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ผู้รับถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐาน 
เป็นจีวรมรดกของผู้รับ ชื่อว่าอธิษฐานลูกต้อง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอา 
ไม , ลูกต้อง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ภิกษุฝากจีวรแก , ภิกษุไปด้วยสั่งว่า ฉันให้จีวรผืนนี้ 
แก่ภิกษุมีชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ทั้งสองรูปถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐาน 
เป็นจีวรมรดกของผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานไม , ลูกต้อง อธิษฐานเป็นจีวรมรดกของผู้รับ ชื่อว่าอธิษฐาน 
ถูกต้อง. 

จีวรที่เกิดขึ้นมี ๘ มาติกา 

[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาติกาเพื่อจีวรเกิดขึ้นนี้มี ๘ คือ 

๑. ถวายแก่สีมา 

๒. ถวายตามกติกา 

๓. ถวายในสถาน ที่ ขัดภิกษา 

๔. ถวายแก , สงฆ์ 

๕. ถวายแก , อุภโตสงฆ์ 

๖. ถวายแก , สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 190 

๗. ถวายเจาะจง 
๘. ถวายแก่บุคคล 

ที่ชื่อว่า ถวายแก , สีมา คือ ภิกษุมีจำนวนเท่าใดอยู่ภายในสีมา ภิกษุเหล่านั้นพึงแบ่งกัน 
ที่ชื่อว่า ถวายตามกติกา คือ วัดมีหลายแห่ง ยอมให้มีลาภเสมอกัน เมื่อทายกถวาย 
ในวัดหนึ่ง ชื่อว่าเป็นอันถวายทุกวัด 

ที่ชื่อว่า ถวายในสถานที่จัดภิกษา คือถวายในสถานที่ๆ ทายกท่าสักการะประจำแก , สงฆ์ 
ที่ชื่อว่า ถวายแก , สงฆ์ คือ สงฆ์อยู่พร้อมหน้ากันแบ่ง 

ที่ชื่อว่า ถวายแก , อุภโตสงฆ์ คือ แม้มีภิกษุมาก มีภิกษุณีรูปเดียว ก็พึงให้ฝ่ายละครึ่ง 
แม้มีภิกษุณีมาก มีภิกษุรูปเดียว ก็พึงให้ฝ่ายละครึ่ง 

ที่ชื่อว่า ถวายแก , สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้ว คือภิกษุมีจำนวนเท่าใด จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้น 
ภิกษุเหล่านั้นพึงแบ่งกัน 

ที่ชื่อว่าถวายเจาะจงคือถวายเฉพาะยาคูภัตตาหารของควรเคี้ยวจีวร เสนาสนะ 
หรือเภสัช 

ที่ชื่อว่า ถวายแก่บุคคล คือ ถวายด้วยวาจาว่า ข้าพเจ้าถวายจีวรผืนนี้แก , ภิกษุมีชื่อนี้. 

จีวรขันธกะ ที่ ๘ จบ. 

ในขันธกะ มี ๙๖ เรื่อง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 191 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๑๗๓] ๑. เรื่องคนมั่งมีชาวพระนครราชคฤห์ เห็นหญิงงามเมืองในพระนครเวสาลี 
กลับมาพระนครราชคฤห์ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้พระราชาทรงทราบ ๒. เรื่องบุตรชายของ 
นางสาลวดี ซึ่งภายหลังเป็นโอรสของเจ้าชายอภัย เพราะเหตุที่ยังมีชีวิต เจ้าชายจึงประทานชื่อว่า 
ชีวก ๓. เรื่องชีวกเดินทางไปเมืองตักกสิลา เรียนวิชาแพทย์สำเร็จเป็นหมอใหญ่ได้รักษาโรค 
ซึ่งเป็นอยู่ถึง๗ปีหายด้วยการให้นัตถุยา๔.เรื่องรักษาโรคริดสีดวงงอกของพระเจ้าพิมพิสาร 
หายด้วยการทายา ๕. เรื่องพระราชทานตำแหน่งแพทย์หลวงประจำพระองค์ พระสนม นาง 
กำนัล พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์๖. เรื่องรักษาเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห์๗. เรื่องรักษา 
เนื้องอกในลำไสั ๘. เรื่องรักษาโรคสำคัญของพระเจ้าปัชโชตหายด้วยให้เสวยพระโอสถผสม 
เปรียง ได้รับพระราชทานผ้าคู่สิ , ไวยกะเป็นรางวัล ๙. เรื่องสรงพระกายของพระผู้มีพระภาค 
ซึ่งหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษให้สดชื่น ๑๐. หมอชีวกทูลถวายพระโอสถ ๓๐ ครั้ง โดย 
อบก้านอุบล ๓ ก้านด้วยยา ๑๑. เมื่อพระตถาคตมีพระกายเป็นปกติแล้ว หมอชีวกทูลขอ 
ประทานพร ๑๒. ทรงรับผ้าคู่สิ 1 ไวยกะ ๑๓. พระพุทธานุญาตจีวรที่คฤหัสถ์ถวาย ๑๔. เรื่อง 
จีวรบังเกิดมากในพระนครราชคฤห์ ๑๕. เรื่องพระพุทธานุญาตผ้าปาวาร ผ้าไหม ผ้าโกเชาว์ 
๑๖. เรื่องผ้ากัมพลมีราคากึ่งกาสี ๑๗. เรื่องผ้าชนิดดี ชนิดเลว ทรงสรรเสริญความสันโดษ 
๑๘. เรื่องคอยและไม่คอย และก่อนและหลังและพร้อมกันทำกติกาลันไว้ ๑๙. เรื่องทายกนำ 
จีวรกลับคืนไป ๒๐. เรื่องสมมติเรือนคลัง ๒๑. เรื่องรักษาผ้าในเรือนคลัง ๒๒. เรื่อง 
สั่งย้ายเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง ๒๓. เรื่องจีวรบังเกิดมาก ๒๔. เรื่องแจกกันส่งเสียงโกลาหล 
๒๕. เรื่องจะแบ่งกันอย่างไร ๒๖. เรื่องจะให้แบ่งกันอย่างไร ๒๗. เรื่องแลกส่วนของตน 
๒๘. เรื่องให้ส่วนพิเศษ ๒๙. เรื่องจะให้ส่วนจีวรอย่างไร ๓๐. เรื่องย้อมจีวรด้วยโคมัย 
๓๑. เรื่องย้อมด้วยนั้าเย็นและนั้าร้อน ๓๒. เรื่องนั้าย้อมล้น ๓๓. เรื่องไม , รู้ว , านั้าย้อมสุก 
หรือไม่สุก ๓๔. เรื่องยกหม้อนั้าย้อมลง ๓๕. เรื่องไม่มีภาชนะย้อม ๓๖. เรื่องขยำจีวร 
ในถาด ๓๗. เรื่องตากจีวรบนพื้นดิน ๓๘. เรื่องปลวกกัด ๓๙. เรื่องตากจีวรตรงกลาง 
๔๐. เรื่องชายจีวรชำรุด ๔๑. เรื่องนั้าย้อมหยดออกชายเดียว ๔๒. เรื่องจีวรแข็ง ๔๓. เรื่อง 
จีวรกระด้าง ๔๔. เรื่องใช้จีวรไม , ได้ตัด ๔๕. เรื่องตัดจีวรตามแบบคันนา ๔๖. เรื่อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 192 

พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุแบกห่อจีวร ๔๗. เรื่องพระศากยมุนีทรงทดลองแล้ว 

ทรงอนุญาตผ้า ๓ ผืน ๔๘. เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทรงอดิเรกจีวรสำรับอื่นเข้าบ้าน ๔๙. เรื่อง 

อดิเรกจีวรเกิดขึ้น ๕๐. เรื่องอันตรวาสกขาดทะลุ ๕๑. เรื่องฝนตกพร้อมกัน ๔ ทวีป 

๕๒. เรื่องนางวิสาขาขอประทานพร เพื่อถวายผ้าอาบนํ้าฝน อาคันตุกภัตร คมิกภัตร คิลานภัตร 

คิลานุปัฏฐากภัตร เภสัช ยาคูประจำ และถวายอุทกสาฎกแก่ภิกษุณีสงฆ์ ๕๓. เรื่องฉันโภชนะ 

ประณีต ๕๔. เรื่องด้าปูนั่งเล็กเกินไป ๕๕. เรื่องปีดาดหรืออีสุกอีใส ๕๖. เรื่องผ้าเช็ดหน้า 

เช็ดปาก ๕๗. เรื่องผ้าเปลือกไม้ ๕๘. เรื่องไตรจีวรบริบูรณ์ ๕๙. เรื่องอธิษฐาน ๖๐. เรื่อง 

จีวรขนาดเล็กเท่าไรควรวิกัป ๖๑. เรื่องผ้าอุตราสงค์ที่ทำด้วยผ้าบังสุกุลหนัก ๖๒. เรื่อง 

ชายสังฆาฏิไม , เสมอกัน ๖๓. เรื่องด้ายลุ่ย ๖๔. เรื่องแผ่นผ้าสังฆาฏิลุ่ย ๖๕. เรื่องผ้าไม่พอ 

๖๖. เรื่องผ้าดาม ๖๗. เรื่องจีวรเกิดขึ้นมาก ๖๘. เรื่องเก็บจีวรไว้ในวิหารอันธวัน ๖๙. เรื่อง 

เผลอสติ ๗๐. เรื่องภิกษุรูปเดียวจำพรรษา ๗๑. เรื่องภิกษุอยู่รูปเดียวตลอดฤดูกาล ๗๒. เรื่อง 

พระเถระสองพี่น้อง ๗๓. เรื่องภิกษุ ๓ รูป จำพรรษาในพระนครราชคฤห์๗๔. เรื่อง 

พระอุปนันทะจำพรรษาแล้วไปวัดใกล้บ้าน ได้รับส่วนแบ่ง แล้วกลับมาพระนครสาวัตถีตามเดิม 

๗๕. เรื่องพระอุปนันทะจำพรรษา ๒ วัด ๗๖. เรื่องภิกษุอาพาธเป็นโรคท้องร่วง ๗๗. เรื่อง 

ภิกษุอาพาธ ๗๘. เรื่องภิกษุและสามเณร ๒ รูปอาพาธ ๗๙. เรื่องเปลือยกาย ๘๐. เรื่อง 

นุ่งผ้าคากรอง ๘๑. เรื่องนุ่งผ้าเปลือกไม้กรอง ๘๒. เรื่องนุ่งผ้าผลไม้กรอง ๘๓. เรื่อง 

นุ่งผ้ากัมพลทำด้วยผมคน ๘๔. เรื่องนุ่งผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์ ๘๕. เรื่องนุ่งผ้ากัมพลทำด้วย 

ขนปีกนกเค้า ๘๖. เรื่องนุ่งหนังเสือ ๘๗. เรื่องนุ่งผ้าทำด้วยก้านดอกรัก ๘๘. เรื่อง 

นุ่งผ้าทำด้วยเปลือกปอ ๘๙. เรื่องทรงจีวรสีล้วนๆ คือ สีคราม สีแดง สีบานเย็น สีแสด 

สึชมภู ทรงจีวรไม่ตัดชาย มีชายยาว มีชายเป็นลายดอกไม้ มีชายเป็นแผ่น สวมเสื้อ สวมหมวก 

ใช้ผ้าโพกศีรษะ ๙๐. เรื่องจีวรยังไม่เกิดขึ้น ภิกษุหลีกไปเสีย ๙๑. เรื่องสงฆ์แตกกัน 

๙๒. เรื่องถวายจีวรแก , สงฆ์ในฝ่ายหนึ่ง ๙๓. เรื่องท่านพระเรวตะฝากจีวร ๙๔. เรื่องถือวิสาสะ 

๙๕. เรื่องอธิษฐาน ๙๖. เรื่องมาติกาของจีวร ๘ ข้อ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 193 

จัมเปยยข้นธกะ 
เรื่องพระกัสสปโคตร 

[๑๗๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ริมส่งสระโบกขรณีชื่อคัคครา 
เขตชัมปานคร ครั้งนั้น บ้านวาสภคามตั้งอยู่ในกาสีชนบท พระชื่อกัสสปโคตรเป็นเจ้าอาวาส 
ในวาสภคามนั้นฟิกใฝ่ในการก่อสร้าง ถึงความขวนขวายว่า ทำไฉน ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ที่ยังไม่มา 
พึงมา ที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุก และอาวาสนี้พึงถึงความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ สมัยต่อมา ภิกษุ 
หลายรูป เที่ยวจาริกในกาสึชนบท ได้ไปถึงวาสภคาม พระกัสสปโคตรได้เห็นภิกษุเหล่านั้นมา 
แต่ไกลเทียว ครั้นแล้วจึงปูอาสนะ ตั้งนั้าล้างเท้า ตั้งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ลุกไปรับบาตรจีวร 
นิมนต์ให้ฉันนั้า ได้จัดแจงการสรงนั้า ได้จัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร จึง 
พระอาคันตุกะเหล่านั้น ได้หารือกันดังนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พระเจ้าอาวาสรูปนี้ดีมาก ได้ชัดแจง 
การสรงนี้า ได้จัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร ผิฉะนั้น พวกเราจงพักอยู่ใน 
วาสภคามนี้แหละ ครั้นแล้วได้พักอยู่ในวาสภคามนั้นนั่นเอง จึงพระกัสสปโคตรได้มีความปริวิตก 
ความลำบากโดยฐานเป็นอาคันตุกะ ของพระอาคันตุกะเหล่านี้สงบหายแล้ว พระอาคันตุกะ 
ที่ไม่ชำนาญในที่โคจรเหล่านี้บัดนี้ชำนาญในที่โคจรแล้ว อันการทำความขวนขวายในสกุลคนอื่น 
จนตลอดชีวิต ทำได้ยากมาก และการขอก็ไม่เป็นที่พอใจของคนทั้งหลาย ถ้ากระไรเราพึงเลิก 
ทำความขวนขวายในยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร ดังนี้แล้วได้เลิกทำความขวนขวายในยาคู 
ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร 

จึงพระอาคันตุกะเหล่านั้นได้หารือกันดังนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เมื่อก่อนแล พระเจ้าอาวาส 
รูปนี้ชัดแจงการสรงนั้า จัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร บัดนี้เธอเลิกทำความ 
ขวนขวายในยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร อาวุโสทั้งหลาย เดี๋ยวนี้พระเจ้าอาวาสรูปนี้ชั่วเสียแล้ว 
ผิฉะนั้นพวกเราจงยกพระเจ้าอาวาสนี้เสีย ต่อมาพระอาคันตุกะเหล่านั้นประชุมกันแล้ว ได้กล่าว 
คำนี้ต่อพระกัสสปโคตรว่า อาวุโส เมื่อก่อนแล ท่านได้ชัดแจงการสรงนั้า ได้จัดแจงกระทั่งยาคู 
ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร บัดนี้ท่านนั้นเลิกจัดแจงยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหารเสียแล้ว 
ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 194 

พระกัสสปโคตรกล่าวว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะพึงเห็น. 

พระอาคันตุกะเหล่านั้น จึงได้ยกพระกัสสปโคตรเสียฐานไม , เห็นอาบัติทันที จึงพระ- 
กัสสปโคตรได้มีความปริวิตกดังนี้ว่า เราไม , รู้ข้อนั้นว่า นั่นอาบัติหรือมิใช่อาบัติ เราต้องอาบัติแล้ว 
หรือไม , ต้อง ถูกยกเสียแล้วหรือไม , ถูกยกเสีย โดยธรรมหรือไม่เป็นธรรม กำเริบหรือไม่กำเริบ 
ควรแก , ฐานะหรือไม่ควรแก่ฐานะ ล้ากระไร เราพึงไปจัมปานครแล้วทูลถามเรื่องนั้นแด่พระผู้มี- 
พระภาค. ครั้นแล้วเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวรเดินทางไปจัมปานคร บทจรไปโดยลำดับถึงชัมปานคร 
เข้าไปในพระพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

พุทธประเพณี 

ก็การที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเป็น 
พุทธประเพณี. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสปฏิสันถารต่อพระกัสสปโคตรว่า ภิกษุเธอยังพอทนได้ 
หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ เธอเดินทางมามีความลำบากน้อยหรือ และเธอมาจากไหน? 

พระกัสสปโคตรกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้ายังพอทนอยู่ได้ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้ 
พระพุทธเจ้าข้า และข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาไม , สัลำบาก พระพุทธเจ้าข้า วาสภคามตั้งอยู่ใน 
กาสีชนบท ข้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าอาวาสในวาสภคามนั้น ฟิกใฝ่ในการก่อสร้าง ถึงความขวนขวาย 
ว่า ทำไฉน ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ที่ยังไม่มา พึงมา ที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุก และอาวาสนี้ 
พึงถึงความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปเที่ยวจาริกในกาสึชนบทได้ไปถึงวาสภคาม 
ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังมาแต่ไกลเทียว จึงปูอาสนะ ตั้งนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า 
กระเบื้องเช็ดเท้า ได้ลุกไปรับบาตรจีวร นิมนต์ให้ฉันนั้า ได้จัดแจงการสรงนั้า ได้จัดแจงกระทั่ง 
ยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร จึงพระอาคันตุกะเหล่านั้นได้หารือกันดังนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
พระเจ้าอาวาสรูปนี้ดีมาก ได้ชัดแจงการสรงนั้า ได้จัดแจงกระทั่งยาคูของควรเคี้ยว ภัตตาหาร 
ผิฉะนั้น พวกเราจงพักอยู่ในวาสภคามนี้แหละ ครั้นแล้วได้พักอยู่ในวาสภคามนั้นนั่นเอง 
ข้าพระพุทธเจ้านั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่า ความลำบากโดยฐานะเป็นอาคันตุกะของพระอาคันตุกะ 
เหล่านี้ สงบหายแล้ว ท่านพระอาคันตุกะที่ไม , ชำนาญในที่โคจรเหล่านี้บัดนี้เป็นผู้ชำนาญในที่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 195 

โคจรแล้ว อันการทำความขวนขวายในสกุลคนอื่นจนตลอดชีวิต ทำได้ยากมาก และการขอก็ไม่ 
เป็นที่พอใจของคนทั้งหลาย ถ้ากระไร เราพึงเลิกทำความขวนขวายในยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร 
ข้าพระพุทธเจ้านั้นได้เลิกทำความขวนขวายในยาคูของควรเคี้ยว ภัตตาหารแล้ว จึงพระอาคันตุกะ 
เหล่านั้น ได้หารือกันดังนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เมื่อก่อนแลพระเจ้าอาวาสรูปนี้จัดแจงการสรงนี้า 
จัดแจงกระทั้งยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร บัดนี้เธอเลิกจัดแจงยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร 
อาวุโสทั้งหลาย เดี๋ยวนี้พระเจ้าอาวาสรูปนี้ชั่วเสียแล้ว ผิฉะนั้น พวกเราจงยกพระเจ้าอาวาสรูปนี้ 
เสีย ต่อมาจึงประชุมกัน ได้กล่าวคำนี้กะข้าพระพุทธเจ้าว่า เมื่อก่อนแล ท่านได้ชัดแจงการสรงนั้า 
ได้จัดแจงกระทั้งยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร บัดนี้ท่านนั้นเลิกจัดแจงยาคู ของควรเคี้ยว 
ภัตตาหารเสียแล้ว อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม ข้าพระพุทธเจ้าตอบว่า 
อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะพึงเห็น พระอาคันตุกะเหล่านั้นจึงยกข้าพระพุทธเจ้าเสียฐาน 
ไม่เห็นอาบัติทันที ข้าพระพุทธเจ้าได้มีความปริวิตกว่า เราไม , รู้ข้อนั้นว่า นั่นอาบัติหรือมิใช่อาบัติ 
เราต้องอาบัติแล้วหรือไม่ต้อง ถูกยกเสียแล้วหรือไม , ถูกยกเสีย โดยธรรมหรือไม , เป็นธรรม 
กำเริบหรือไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะหรือไม่ควรแก , ฐานะ ล้ากระไร เราพึงไปจัมปานคร แล้วทูลถาม 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ข้าพระพุทธเจ้ามาจากวาสภคามนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ นั้นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ เธอไม่ต้องอาบัติ 
เธอต้องอาบัติหามิได้ เธอไม , ถูกยกเสีย เธอถูกยกเสียหามิได้ เธอถูกยกเสียโดยกรรมไม่เป็นธรรม 
กำเริบ ไม่ควรแก , ฐานะ ไปเถิด ภิกษุ เธอจงอาศัยอยู่ในวาสภคามนั้นแหละ. 

พระกัสสปโคตรทูลรับสนองพระพุทธดำรัสว่า เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า แล้วลุกจาก 
ที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้วกลับไปวาสภคาม. 

ครั้งนั้น ความรำคาญ ความเดือดร้อน ได้มีแก่พระอาคันตุกะเหล่านั้นว่า มิใช่ลาภ 
ของพวกเราหนอ ลาภของพวกเราไม , มีหนอ พวกเราได้ชั่วแล้วหนอ พวกเราไม , ได้ดีแล้วหนอ 
เพราะพวกเรายกภิกษุผู้บริสุทธิหาอาบัติมิได้เสีย เพราะเรื่องไม , ควร เพราะเหตุไม่ควร อาวุโส 
ทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงไปชัมปานครแล้ว แสดงโทษที่ล่วงเกิน โดยความเป็นโทษล่วงเกิน 
ในสำนักพระผู้มีพระภาค. ต่อมาพระอาคันตุกะเหล่านั้น เก็บงำเสนาสนะ ถือบาตร จีวรเดินไป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 196 

ทางจัมปานคร บทจรไปโดยลำดับ ถึงจมปานคร เข้าไปในพระพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้น- 
พระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

พุทธประเพณี 

ก็การที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเป็น 
พุทธประเพณี. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสปฏิสันถารแก่ภิกษุเหล่านั้นว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
ยังพอทนได้หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ พวกเธอเดินทางมามีความลำบากน้อยหรือ 
และพวกเธอมาแต่ไหน? 

อา. พวกข้าพระพุทธเจ้ายังพอทนได้ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้ พระพุทธเจ้าข้า และ 
พวกข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาไม , สัลำบาก พระพุทธเจ้าข้า วาสภคามตั้งอยู่ในกาสีชนบท พวก 
ข้าพระพุทธเจ้ามาแต่วาสภคามนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอใช่ไหมที่ยกภิกษุเจ้าอาวาสเสีย? 

อา. ใช่ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยกภิกษุเจ้าอาวาสเสีย เพราะเรื่องอะไร เพราะเหตุอะไร? 

อา. เพราะเรื่องไม่สมควร เพราะเหตุไม , ควร พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติห้าม 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ภิกษุทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่น ไม , เหมาะ 
ไม่สม ไม่สมควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำดูกรโมฆบุรุษ ไฉนพวกเธอจึงได้ยก 
ภิกษุผู้บริสุทธ ไม่มีอาบัติเสีย เพราะเรื่องไม่สมควร เพราะเหตุไม่สมควรเล่า การกระทำของ 
พวกเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่บริสุทธไม่มีอาบัติ อันภิกษุไม่พึงยกเสีย 
เพราะเรื่องไม่สมควร เพราะเหตุไม่สมควร รูปใดยกเสีย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ทันใดภิกษุเหล่านั้นลุกจากที่นั่ง ทำผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่าซบเศียรลงที่พระยุคลบาทของ 
พระด้มีพระภาค แล้วกราบทลคำนั้แด่พระผ้มีพระภาคว่า พระพทธเจ้าข้า โทษที่ล่วงเกินได้ล่วง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 197 

พวกข้าพระพุทธเจ้าผู้เขลา ผู้หลง ไม่ฉลาด เพราะพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ยกภิกษุที่บริสุทธิหาอาบัติ 
มิได้เสีย เพราะเรื่องไม่สมควร เพราะเหตุไม่สมควร ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณารับโทษ 
ที่ล่วงเกิน เพื่อความสำรวมต่อไป พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เอาเถิด โทษที่ล่วงเกินได้ล่วงพวกเธอผู้เขลา 
ผู้หลง ไม่ฉลาด เพราะพวกเธอได้ยกภิกษุที่บริสุททั้หาอาบัติมิได้เสีย เพราะเรื่องไม , สมควร 
เพราะเหตุไม่สมควร แต่เพราะพวกเธอเห็นโทษล่วงเกิน โดยความเป็นโทษล่วงเกิน แล้วทำ 
คืนตามธรรม เรารับโทษนั้นของพวกเธอละ แท้จริง ข้อที่ภิกษุเห็นโทษล่วงเกิน โดยความเป็น 
โทษล่วงเกิน แล้วทำคืนตามธรรม ถึงความสำรวมต่อไป นั่นเป็นความเจริญในอารยะวินัย. 

อุกเขปนึยกรรม 

[๑๗๕] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายในเมืองจัมปา ทำกรรมเห็นปานนี้คือ ทำกรรมเป็น 
วรรคโดยไม , เป็นธรรม ทำกรรมพร้อมเพรียง โดยไม่เป็นธรรม ทำกรรมเป็นวรรคโดยธรรม ทำ 
กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม ทำกรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุรูปเดียว 
เสียบ้าง รูปเดียวยกภิกษุ ๒ รูปเสียบ้าง รูปเดียวยกภิกษุหลายรูปเสียบ้าง รูปเดียวยกสงฆ์เสีย 
บ้าง สองรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง สองรูปยกภิกษุสองรูปเสียบ้าง สองรูปยกภิกษุหลายรูป 
เสียบ้าง สองรูปยกสงฆ์เสียบ้าง หลายรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง หลายรูปยกภิกษุสองรูปเสีย 
บ้าง หลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบ้าง หลายรูปยกสงฆ์เสียบ้าง สงฆ์ต่อสงฆ์ยกกันเสียบ้าง 
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย .... ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลายในเมือง 
จ'มปา จึงได้กระทำกรรมเห็นปานนี้เล่า คือ ทำกรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม .... สงฆ์ต่อสงฆ์ยก 
กันเสียบ้าง แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุทั้งหลาย 
ในเมืองจมัปาทำกรรมเห็นปานนี้คือทำกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม .... สงฆ์ต่อสงฆ์ยกกันเสีย 
บ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 198 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน .... ครั้นแล้ว ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
ว่าดังนี้:- 


กรรมที่ใช้ได้และใช้ไม , ได้ 

[๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้ากรรมเป็นวรรคโดยธรรมใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ 

ล้ากรรมพร้อมเพรียงโดยไม , เป็นธรรม ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ล้ากรรมเป็นวรรคโดยธรรม ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ล้ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม ใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ 

ล้ากรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุสองรูปเสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุหลายรูปเสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ 

ภิกษุรูปเดียวยกสงฆ์เสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ภิกษุสองรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ภิกษุสองรูปยกภิกษุสองรูปเสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ 

ภิกษุสองรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ภิกษุสองรูปยกสงฆ์เสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ 

ภิกษุหลายรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ 

ภิกษุหลายรูปยกภิกษุสองรูปเสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ภิกษุหลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ภิกษุหลายรูปยกสงฆ์เสียบ้าง ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

สงฆ์ต่อสงฆ์ยกกันเสียบ้าง ก็ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ. 

กรรม ๔ ประเภท 

[๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมนี้มี ๔ ประเภท คือกรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม ๑ 
กรรมพร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรม ๑ กรรมเป็นวรรคโดยธรรม ๑ กรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 199 

อธิบายกรรม ๔ ประเภท 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมนี้ชื่อว่า 
กำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ เพราะไม่เป็นธรรม เพราะเป็นวรรค กรรมเห็นปานนี้ไม่ควรทำ และ 
เราก็ไม , อนุญาต. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่พร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรมนี้ชื่อ 
ว่ากำเริบ ไม่ควรแก , ฐานะ เพราะไม , เป็นธรรม กรรมเห็นปานนี้ไม่ควรทำและเราก็ไม , อนุญาต. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่เป็นวรรคโดยธรรมนี้ชื่อว่ากำเริบ 
ไม่ควรแก , ฐานะ เพราะเป็นวรรค กรรมเห็นปานนี้ไม่ควรทำ และเราก็ไม , อนุญาต. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่พร้อมเพรียงโดยธรรมนี้ชื่อว่าไม่ 
กำเริบ ควรแก , ฐานะ เพราะเป็นธรรม เพราะพร้อมเพรียง กรรมเห็นปานนี้ควรทำ และเราก็ 
อนุญาต. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังกล่าวนั้นแล พวกเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้แหละว่า 
พวกเราชักทำกรรมที่พร้อมเพรียงโดยธรรม. 

พระฉัพพัคคีย์ทำกรรมหลายอย่าง 

[๑๗๘] โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ทำกรรมเห็นปานนี้คือ ทำกรรมเป็นวรรคโดย 
ไม่เป็นธรรม ทำกรรมพร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรม ทำกรรมเป็นวรรคโดยธรรม ทำกรรมเป็น 
วรรคโดยเทียมธรรม ทำกรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม ทำกรรมบกพร่องด้วยญัตติแต่สมบูรณ์ 
ด้วยอนุสาวนาบ้าง ทำกรรมบกพร่องด้วยอนุสาวนาแด , สมบูรณ์ด้วยญัตติบ้าง ทำกรรมบกพร่อง 
ทั้งญัตติบกพร่องทั้งอนุสาวนาบ้าง ทำกรรมเว้นจากธรรมบ้าง ทำกรรมเว้นจากวินัยบ้าง ทำกรรม 
เว้นจากสัตถุศาสน์บ้าง ทำกรรมที่ถูกค้านแล้วและขืนทำ ไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะบ้าง 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย .... เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์ จึง 
ได้ทำกรรมเห็นปานนี้คือ ทำกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม .... ทำกรรมที่ถูกลัดค้านแล้วและ 
ขืนทำ ไม่เป็นธรรมกำเริบ ไม , ควรแก่ฐานะบ้างเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุฉัพพัคคีย์ 
ทำกรรมเห็นปานนี้คือ ทำกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม .... ทำกรรมที่ถูกลัดล้านแล้วและขืนทำ 
ไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก , ฐานะบ้างจริงหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 200 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน .... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
ว่าดังนี้:- 

กรรมที่ใช้ไม , ได้ 

[๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ถ้ากรรมพร้อมเพรียงโดยไม , เป็นธรรม ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ถ้ากรรมเป็นวรรคโดยธรรม ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ถ้ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ถ้ากรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ถ้ากรรมบกพร่องด้วยญัตติ สมบูรณ์ด้วยอนุสาวนา ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ถ้ากรรมบกพร่องด้วยอนุสาวนาสมบูรณ์ด้วยญัตติ ใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ 

ถ้ากรรมบกพร่องทั้งญัตติ บกพร่องทั้งอนุสาวนา ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

กรรมแม้แผกจากธรรม ก็ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

กรรมแม้แผกจากวินัย ก็ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

กรรมแม้แผกจากสัตถุศาสน์ ก็ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ถ้ากรรมที่ลูกคัดค้านแล้วและขืนทำ ไม , เป็นธรรม กำเริบ ไม , ควรแก , ฐานะ ก็ใช้ไม , ได้ 
และไม , ควรทำ. 

กรรม ๖ ประเภท 

[๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมนี้มี ๖ ประเภท คือ กรรมไม่เป็นธรรม ๑ กรรมเป็น 
วรรค ๑ กรรมพร้อมเพรียง ๑ กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม ๑ กรรมพร้อมเพรียงโดยเทียม 
ธรรม ๑ กรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม ๑. 

อธิบายกรรมไม่เป็นธรรม 

[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไม่เป็นธรรม เป็นไฉน? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ภิกษุทำกรรมด้วยตั้งญัตติอย่างเดียว และไม่สวด 
กรรมวาจา ชื่อว่ากรรมไม , เป็นธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 201 

ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุทำกรรมด้วยญัตติสองครั้ง และไม่สวดกรรมวาจา ชื่อว่า 
กรรมไม่เป็นธรรม 

ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุทำกรรมด้วยสวดกรรมวาจาอย่างเดียว และไม่ตั้งญัตติ ชื่อว่า 
กรรมไม่เป็นธรรม 

ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุทำกรรมด้วยสวดกรรมวาจาสองครั้ง และไม่ตั้งญัตติ ชื่อว่า 
กรรมไม่เป็นธรรม 

ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุทำกรรมด้วยตั้งญัตติอย่างเดียว และไม่สวดกรรมวาจา 
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม 

ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุทำกรรมด้วยตั้งญัตติสองครั้ง ด้วยตั้งญัตติ ๓ ครั้ง ด้วย 
ตั้งญัตติ ๔ ครั้ง และไม่สวดกรรมวาจา ชื่อว่ากรรมไม , เป็นธรรม 

ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุทำกรรมด้วยสวดกรรมวาจาอย่างเดียว และไม่ตั้งญัตติ 
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม 

ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุทำกรรมด้วยสวดกรรมวาจาสองครั้ง ด้วยสวดกรรมวาจา 
๓ ครั้ง ด้วยสวดกรรมวาจา ๔ ครั้ง และไม่ตั้งญัตติ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมไม่เป็นธรรม. 

อธิบายกรรมเป็นวรรค 

[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมเป็นวรรค เป็นไฉน? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้น 
ไม่มาประชุม ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค 

ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม แต่ไม่นำ 
ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค 

ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะ 
ของภิกษผ้ควรฉันทะมา แต่อย่พร้อมหน้ากันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 202 

ในญัตติจตุตถกรรม ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นไม่มาประชุม ไม , นำ 
ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค 

ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม แต่ไม่ 
นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค 

ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำ 
ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมเป็นวรรค. 

อธิบายกรรมพร้อมเพรียง 

[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพร้อมเพรียง เป็นไฉน? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้น 
มาประชุม นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้าน ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียง 
ในญัตติจตุตถกรรม ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะ 
ของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดล้าน ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมพร้อมเพรียง. 

อธิบายกรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม เป็นไฉน? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติภายหลัง 
ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นไม่มาประชุม ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา 
อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 

ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวน 
เท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม แต่ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 
ชื่อว่ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 

ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวน 
เท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดล้าน 
ชื่อว่ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 203 

ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวน 
เท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันลัดค้าน 
ชื่อว่ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 

ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวน 
เท่าใด ภิกษุเหล่านั้นไม่มาประชุม ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันลัดค้าน 
ชื่อว่ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 

ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวน 
เท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้ากันลัดค้าน 
ชื่อว่ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม. 

อธิบายกรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม 
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม เป็นไฉน? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติทีหลัง ภิกษุ 
ผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อม 
หน้ากันไม , ลัดค้าน ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม 

ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวน 
เท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันไม , ลัดค้าน 
ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม. 

อธิบายกรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม 
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม เป็นไฉน? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุตั้งญัตติก่อน ทำกรรมด้วยสวดกรรมวาจา 
หนเดียวทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะของภิกษุผู้ควร 
ฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันไม่ลัดค้าน ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 204 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุตั้งญัตติก่อน ทำกรรมด้วยสวดกรรมวาจา 
สามครั้งทีหลัง ภิกษุเข้ากรรมมีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะของภิกษุผู้ควร 
ฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้าน ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม. 

สงฆ์ ๕ ประเภท 

[๑๘๗] สงฆ์มี ๕ คือ ภิกษุสงฆ์จตุรวรรค ๑. ภิกษุสงฆ์ปัญจวรรค ๑. ภิกษุสงฆ์ 
ทสวรรค ๑. ภิกษุสงฆ์วีสติวรรค ๑. และภิกษุสงฆ์อติเรกวีสติวรรค ๑. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในภิกษุสงฆ์เหล่านั้น ภิกษุสงฆ์จตุรวรรคพร้อมเพรียงกันโดยธรรม 
เข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่าง เว้นกรรม ๓ อย่าง คือ อุปสมบท ปวารณา อัพภาน 

ภิกษุสงฆ์ปัญจวรรค พร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่าง เว้นกรรม 
๒ อย่าง คือ อุปสมบทในมัชฌิมชนบท และอัพภาน 

ภิกษุสงฆ์ทสวรรค พร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่าง เว้น 
อัพภานกรรมอย่างเดียว 

ภิกษุสงฆ์วีสติวรรค พร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่าง 

ภิกษุสงฆ์อติเรกวีสติวรรค พร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่าง. 

กรรมที่สงฆ์จตุรวรรคทำ 

[๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์จตุรวรรคจะทำ สงฆ์มีภิกษุณีเป็นที่ ๔ ทำกรรม 
กรรมนั้นใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ. 

ถ้ากรรมที่สงฆ์จตุรวรรคจะทำ สงฆ์สิกขมานาเป็นที่ ๔ .... มีสามเณรเป็นที่ ๔ .... มี 
สามเณรีเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุผู้ต้องอันดึมวัตถุเป็นที่ ๔ .... 

มีภิกษุถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , เห็นอาบัติเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละทิฏฐิบาป 
เป็นที่ ๔ .... มีบัฌเฑาะก์เป็นที่ ๔ .... มีภิกษุลักเพศเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีย์ 
เป็นที่ ๔ .... มีสัตว์ดิรัจฉานเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุผู้ทำมาตุฆาตเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุผู้ทำปิตฆาต 
เป็นที่ ๔ .... มีภิกษุผู้ทำอรหันตฆาตเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 205 

ผู้ทำสังฆเภทเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุผู้ทำโลหิตุปบาทเป็นที่ ๔ .... มีอุภโตพยัญชนกเป็นที่ ๔ .... 

มีภิกษุนานาสังวาสเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุผู้อยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ ๔ .... มีภิกษุอยู่ในเวหาสด้วย 
ฤทธิ”เป็นที่ ๔ .... สงฆ์ทำกรรมแก่ผู้ใด มีผู้'นั้นเป็นที่ ๔ ทำกรรม กรรมนั้นใช้ไม , ได้ และไม่ 
ควรทำ. 

กรรมที่สงฆ์จตุรวรรคทำ จบ. 

กรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคทำ 

[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์ปีญจวรรคทำ สงฆ์มีภิกษุณีเป็นที่ ๕ ทำกรรม 
กรรมนั้นใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคทำ สงฆ์มีสิกขมานาเป็นที่ ๕ .... มี 
สามเณรเป็นที่ ๕ .... มีสามเณรีเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุบอกลาสิกขาเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุผู้ต้อง 
อันติมวัตถุเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , เห็นอาบัติเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ 
ยกเสียฐานไม่ทำคืนอาบัติเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , สละทิฏฐิบาปเป็นที่ ๕ .... 
มีบัณเฑาะก์เป็นที่ ๕ .... มีภิกษุลักเพศเป็นที่ ๕ 1 ... มีภิกษุเข้ารีดเดียรถีย์เป็นที่ ๕ .... มีสัตว์ 
ติรัจฉานเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุผู้ทำมาตุฆาตเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุผู้ทำปิตุฆาตเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุ 
ผู้ทำอรหันตฆาตเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุผู้ทำสังฆเภทเป็น 
ที่ ๕ .... มีภิกษุผู้ทำโลหิตตุปบาทเป็นที่ ๕ .... มีอุภโตพยัญชนกเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุนานาสังวาส 
เป็นที่ ๕ .... มีภิกษุอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ ๕ .... มีภิกษุผู้อยู่ในเวหาสด้วยถุทธี๋เป็นที่ ๕ .... 

สงฆ์ทำกรรมแก่ผู้ใดมีผู้นั้นเป็นที่ ๕ ทำกรรม กรรมนั้นใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ. 

กรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคทำ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 206 

กรรมที่สงฆ์ทสวรรคทำ 

[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์ทสวรรคทำ สงฆ์มีภิกษุณีเป็นที่ ๑๐ ทำกรรม 
กรรมนั้นใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์ทสวรรคทำ สงฆ์มีสิกขมานาเป็นที่ ๑๐ .... มีสามเณร 
เป็นที่ ๑๐ มีสามเณรีเป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุ 
เป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติเป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติเป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่ ๑๐ .... มีบัณเฑาะก์ 
เป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุลักเพศเป็นที่ ๑๐ มีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีย์เป็นที่ ๑๐ มีสัตว์ติรัจฉานเป็น 
ที่ ๑๐ .... มีภิกษุผู้ทำมาตุฆาตเป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุผู้ทำปิตุฆาตเป็นที่ ๑๐ มีภิกษุผู้ทำอรหันตฆาต 
เป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุผู้ทำสังฆเภทเป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุ 
ผู้ทำโลหิตุปบาทเป็นที่ ๑๐ .... มีอุภโตพยัญชนกเป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุนานาสังวาสเป็นที่ ๑๐ .... 

มีภิกษุอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ ๑๐ .... มีภิกษุผู้อยู่ในเวหาสด้วยถุทธเป็นที่ ๑๐ .... สงฆ์ทำกรรม 
แก , ผู้ใด มีผู้'นั้นเป็นที่ ๑๐ ทำกรรม กรรมนั้นใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำ. 

กรรมที่สงฆ์ทสวรรคทำ จบ. 

กรรมที่สงฆ์วีสติวรรคทำ 

[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์วีสติวรรคทำ สงฆ์มีภิกษุณีเป็นที่ ๒๐ ทำกรรม 
กรรมนั้นใช้ไม , ได้ และไม , ควรทำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์วีสติวรรคทำ สงฆ์มีสักขมานาเป็นที่ ๒๐ .... มีสามเณร 
เป็นที่ ๒๐ .... มีสามเณรีเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้ต้อง 
อันดึมวัตถุเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , เห็นอาบัติเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้ถูก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 207 

สงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำคืนอาบัติเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่ 
๒๐ .... มีภิกษุลักเพศเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีย์เป็นที่ ๒๐ .... มีสัตว์ดิรัจฉาน 
เป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้ทำมาตุฆาตเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้ทำปิตุฆาตเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้ 
ทำอรหันตฆาตเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้ทำสังฆเภทเป็น 
ที่ ๒๐ .... มีภิกษุผู้ทำโลหิตุปบาทเป็นที่ ๒๐ .... มีอุภโตพยัญชนกเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุ 
นานาสังวาสเป็นที่ ๒๐ .... มีภิกษุอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ ๒๐ . 1 .. สงฆ์ทำกรรมแก , ผู้ใด มีผู้ 
นั้นเป็นที่ ๒๐ ทำกรรม กรรมนั้นใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ. 

กรรมที่สงฆ์วีสติวรรคทำ จบ. 

กรรมที่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นทำ 

[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาส พึงชัก 
เข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้นเป็นที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใช้ไม , ได้ 
และไม , ควรทำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาส พึงชัก 
เข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต มีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมนั้นเป็นที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้น 
ใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรมานัตเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาส พึงชักเข้าหา 
อาบัติเดิม พึงให้มานัต มีภิกษุผู้ควรมานัตนั้นเป็นที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใช้ไม , ได้ และไม่ 
ควรทำ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ประพฤติมานัตเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาส พึงชักเข้าหา 
อาบัติเดิม พึงให้มานัต มีภิกษุผู้ประพฤติมานัตนั้นเป็นที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใช้ไม , ได้ 
และไม , ควรทำ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 208 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรอัพภานเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาส พึงชักเข้าหา 
อาบัติเดิม พึงให้มานัต มีภิกษุผู้ควรอัพภานนั้นเป็นที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใช้ไม , ได้ แล 
ไม่ควรทำ. 

ปฏิโกสนา ๒ อย่าง 

[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนคัดค้านในท่ามกลางสงฆ์ขึ้น บางคนคัดล้าน 
ไม , ขึ้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครเล่าคัดค้านในท่ามกลางสงฆ์ไม่ขึ้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี คัดค้านในท่ามกลางสงฆ์ไม่ขึ้น 
สิกขมานา .... 

สามเณร .... 

สามเณรี .... 

ภิกษุผู้บอกลาสิกขา .... 

ภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุ 1 ... 

ภิกษุวิกลจริต .... 

ภิกษุมีจิตพึงซ่าน .... 

ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา .... 

ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , เห็นอาบัติ .... 

ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , ท่าคืนอาบัติ .... 

ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , สละทิฏฐิบาป ..- 
บัณเฑาะว์.... 

ภิกษุลักเพศ .... 

ภิกษุเข้ารีดเดียรถีย์.... 

สัตว์ดิรัจฉาน .... 

ภิกษุผู้ฆ่ามารดา .... 

ภิกษุผู้ฆ่าบิดา .... 

ภิกษุผู้ฆ่าพระอรหันต์ .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 209 

ภิกษุผู้ประทุษร้ายภิกษุณี .... 

ภิกษุผู้ทำสังฆเภท .... 

ภิกษุผู้ทำโลหิตุปบาท .... 

อุภโตพยัญชนก .... 

ภิกษุนานาสังวาส .... 

ภิกษุผู้อยู่ในสีมาต่างกัน .... 

ภิกษุผู้อยู่'ในเวหาสด้วยฤทธ.... 

สงฆ์ทำกรรมแก่ผู้ใด ผู้นั้นคัดค้านในทำมกลางสงฆ์ไม่ขึ้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้แล คัดล้านในทำมกลางสงฆ์ไม่ขึ้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครเล่าคัดล้านในทำมกลางสงฆ์ขึ้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุปกตัตตะมีสังวาสเสมอกัน อยู่ในสีมาเดียวกัน 

โดยที่สุดแม้ภิกษุผู้นั่งอยู่บนอาสนะติดกันบอกให้รู้ คัดล้านในทำมกลางสงฆ์ขึ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล คัดล้านในทำมกลางสงฆ์ขึ้น. 

นิสสรณา ๒ อย่าง 

[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสารณาการขับออกนี้มี ๒ อย่าง คือมีบุคคลที่ยังไม , ถึงการ 
ขับออก ถ้าสงฆ์ขับเธอออก บางคนเป็นอันสงฆ์ขับออกดีแล้ว บางคนเป็นอันสงฆ์ขับออกไม , ดี 
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรที่ยังไม , ถึงการขับออก ถ้าสงฆ์ขับเธอออก เป็น 
อันขับออกไม่ดี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้บริสุทธ ไม่มีอาบัติ ถ้าสงฆ์ขับเธอออก 
เป็นอันขับออกไม , ดี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรากล่าวว่ายังไม , ถึงการขับออก ถ้าสงฆ์ขับเธอออกเป็นอัน 
ขับออกไม , ดี 

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรที่ยังไม , ถึงการขับออก ถ้าสงฆ์ขับเธอออก เป็น 
อันขับออกดีแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 210 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมารยาท 
ไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ถ้าสงฆ์ขับเธอออก 
เป็นอันขับออกดีแล้ว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรากล่าวว่ายังไม , ถึงการขับออก ล้าสงฆ์ขับเธอออก เป็น 
อันขับออกดีแล้ว. 

โอสารณา ๒ อย่าง 

[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอสารณาการรับเข้าหมู , นี้มี ๒ อย่าง คือมีบุคคลที่ยังไม , ถึง 
การรับเข้าหมู , ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู , บางคนเป็นอันรับเข้าดี บางคนเป็นอันรับเข้าไม , ดี 
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรที่ยังไม , ถึงการรับเข้าหมู , ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู , 

เป็นอันรับเข้าไม่ดี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณเฑาะถ์ยังไม , ถึงการรับเข้าหมู , ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู , เป็นอันรับเข้า 

ไม่ดี 

คนลักเพศ .... 

คนเข้ารีดเดียรถีย์.... 

สัตว์ดิรัจฉาน .... 

คนผู้ฆ่ามารดา .... 

คนผู้ฆ่าบิดา .... 

คนผู้ฆ่าพระอรหันต์.... 

คนผู้ประทุษร้ายภิกษุณี .... 

คนผู้ , ทำสังฆเภท .... 

คนผู้ทำโลหิตตุปบาท .... 

อุภโตพยัญชนก ยังไม , ถึงการรับเข้าหมู , ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู่ เป็นอันรับเข้าไม่ดี 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรากล่าวว่ายังไม , ถึงการรับเข้าหมู , ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู , เป็น 
อันรับเข้าไม , ได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 211 

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลชนิดไรที่ยังไม , ถึงการรับเข้าหมู , ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู , 
เป็นอันรับเข้าดีแล้ว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนมือด้วน ยังไม , ถึงการรับเข้าหมู , ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู , เป็นอัน 
รับเข้าดีแล้ว 


คนเท้าด้วน .... 

คนทั้งมือและเท้าด้วน .... 
คนหูขาด .... 

คนจมูกแหว่ง .... 

คนทั้งหูขาดจมูกแหว่ง .... 
คนนิ้วมือนิ้วเท้าขาด .... 

คนมีง่ามมือง่ามเท้าขาด .... 
คนเอ็นขาด .... 

คนมือเป็นแผ่น .... 

คนค่อม .... 

คนเตี้ย .... 

คนคอพอก .... 

คนมีเครื่องหมายติดตัว 1 ... 
คนมีรอยเฆี่ยนด้วยหวาย .... 
คนถูกประกาศให้จับ ..- 
คนเท้าปุก .... 

คนมีโรคเรื้อรัง .... 

คนแปลกเพื่อน .... 

คนตาบอดข้างเดียว 1 ... 

คนง่อย .... 


คนกระจอก .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 212 

คนเป็นโรคอัมพาต .... 

คนมีอิริยาบถขาด .... 

คนชราทุพพลภาพ .... 

คนตาบอดสองข้าง .... 

คนใบ้ ..- 

คนหูหนวก .... 

คนทั้งบอดและใบ้.... 

คนทั้งบอดและหนวก .... 

คนทั้งใบ้และหนวก .... 

คนทั้งบอด ใบ้ และหนวก ยังไม , ถึงการรับเข้าหมู , ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู , เป็นอันรับ 
เข้าดีแล้ว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรากล่าวว่ายังไม , ถึงการรับเข้าหมู , ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู , 

เป็นอันรับเข้าดีแล้ว. 

วาสภคามภาณวาร ที่ ๑ จบ. 

อุกเขปนียกรรมที่ไม่เป็นธรรม 

[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม , เห็นอาบัติ สงฆ์หรือภิกษุ 
หลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม? 

เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะเห็น สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม , เห็น 
อาบัติ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ท่าคืนอาบัติ สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียว 
โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว จงท่าคืนอาบัตินั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะท่าคืน สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่ท่าคืนอาบัติ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 213 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่สละทิฏฐิลามก สงฆ์หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านมีทิฏเลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ผมไม่มีทิฏเลามกที่จะสละ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่สละทิฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม. 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม , เห็นอาบัติ และไม , ท่าคืนอาบัติสงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป 
หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม? จงท่าคืนอาบัติ 
นั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะเห็น ไม่มีอาบัติที่จะท่าคืน 
สงฆ์ยกเสียฐานไม , เห็นอาบัติและฐานไม , ท่าคืน ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม. 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม , เห็นอาบัติ และไม , สละทิฏฐิลามก สงฆ์หรือภิกษุ 
หลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม 
ท่านมีทิฏเลามก จงสละทิฏเลามกนั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติ 
ที่จะเห็น ไม่มีทิฏเลามกที่จะสละ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่เห็นอาบัติ และฐานไม่สละทิฏฐิลามก 
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ท่าคืนอาบัติ และไม่สละ ทิฏเ ลามก สงฆ์ หรือ 
ภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว จงท่าคืนอาบัตินั้นเสีย 
ท่านมีทิฏเลามก จงสละทิฏฐลามกนั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติ 
ที่จะท่าคืน ไม่มีทิฏเลามกที่จะสละ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่ท่าคืนอาบัติ และฐานไม่สละ ทิฏฐิ ลามก 
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม , เห็นอาบัติ ไม่ท่าคืนอาบัติ ไม่สละทิฏฐลามก สงฆ์ 
หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม 
จงท่าคืนอาบัตินั้นเสีย ท่านมีทิฏเลามก จงสละทิฏฐลามกนั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะเห็น ไม่มีอาบัติที่จะท่าคืน ไม , มีทิฏเลามกที่จะสละ สงฆ์ยกเธอ 
เสียฐานไม , เห็นอาบัติฐานไม่ท่าคืนอาบัติ และฐานไม่สละทิฏเลามก ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม. 

[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เห็นอาบัติ สงฆ์ หรือ 
ภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 214 

เธอกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมเห็นขอรับ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม , เห็นอาบัติ ชื่อว่ากรรม 
ไม่เป็นธรรม 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำคืนอาบัติ สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว จงทำคืนอาบัตินั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ผมจักทำคืนขอรับ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่ทำคืนอาบัติ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม. 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สละทิฏฐิลามก สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านมีทิฏเลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย ผมจักสละ ขอรับ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่สละทิฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม. 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เห็นอาบัติ และทำคืนอาบัติ .... 

เป็นผู้เห็นอาบัติ และสละทิฏฐิลามก .... 

เป็นผู้ทำคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก .... 

เป็นผู้เห็นอาบัติ ทำคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม? จงทำคืนอาบัตินั้น ท่านมี 
ทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมเห็น ขอรับ ผมจัก 
ทำคืน ขอรับ ผมจักสละ ขอรับ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม , เห็นอาบัติ ฐานไม่ทำคืนอาบัติ และฐาน 
ไม่สละทิฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมไม , เป็นธรรม. 

อุกเขปนียกรรมที่เป็นธรรม 

[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เห็นอาบัติ สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป 
หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม? เธอพูดอย่างนี้ว่า 
อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะเห็น สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม , เห็นอาบัติ ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม. 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำคืนอาบัติ สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว จงทำคืนอาบัตินั้น เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ผมไม่มีอาบัติที่จะทำคืน สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่ทำคืนอาบัติ ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม. 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สละทิฏฐิลามก สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้น เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ผมไม่มีทิฏเลามกที่จะสละ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่สละทิฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 215 

อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เห็นอาบัติ ทำคืนอาบัติ .... 

เป็นผู้เห็นอาบัติ และสละทิฏฐิลามก .... 

เป็นผู้ทำคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก .... 

เป็นผู้เห็นอาบัติ ทำคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก สงฆ์ หรือ ภิกษุหลายรูป หรือ 
รูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม? จงทำคืนอาบัตินั้น 
ท่านมีทิฏเลามก จงสละท่ฏฐิลามกนั้น เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะเห็น 
ไม่มีอาบัติที่จะทำคืน ไม่มีท่ฏเลามกที่จะสละ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม , เห็นอาบัติ ฐานไม , ทำคืนอาบัติ 
และฐานไม่สละคืนท่ฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม. 

พระอุบาลีทูลถามปัพพาชนึยกรรมเป็นต้น 

[๑๙๙] ครั้งนั้น ท่านพระอุบาลีเข้าไปในพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว 
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลคำนี้แด'พระผู้มีพระภาคว่า กรรมที่ควรทำในที่ 
พร้อมหน้า แต่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน กลับทำในที่ลับหลัง การกระทำนั้นชื่อว่ากรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาลี การกระทำนั้นชื่อว่า กรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัย 

อุ. สงฆ์พร้อมเพรียงกัน ทำกรรมที่ควรสอบถาม แต่ทำโดยไม , สอบถาม 1 ... ทำกรรม 
ที่ควรทำตามปฏิญาณ โดยมิได้ปฏิญาณ 1 ... ให้อมูฬหรินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย . 1 .. ทำตัสสปาปิยสิกา 
กรรมแก , ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย 1 ... ทำตัชชนียกรรมแก'ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม 1 ... ทำนิยสกรรม 
แก่ภิกษุผู้ควรตัชชนึยกรรม ..- ทำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรนิยสกรรม 1 ... ทำปฏิสารนึยกรรมแก่ 
ภิกษุผู้'ควรปัพพาชนึยกรรม .... ทำอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารนียกรรม .... ให้ปริวาสแก , ภิกษุ 
ผู้'ควรอุกเขปนึยกรรม 1 ... ชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเติม .... ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหา 
อาบัติเดิม 1 ... อัพภานภิกษุผู้ควรมานัต 1 ... ให้ภิกษุผู้ควรอัพภาณให้อุปสมบทกุลบุตร การกระทำนั้น 
ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 

ภ. อุบาลี การกระทำนั้นชื่อว่า กรรมไม , เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย กรรมที่ควรทำในที่ 
พร้อมหน้า แต่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันกลับทำเสียในที่ลับหลัง อย่างนี้แลอุบาลี ชื่อว่ากรรมไม่ 
เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมมีโทษ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 216 

อุบาลี สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันทำกรรมที่ควรสอบถาม แต่ทำโดยไม่สอบถาม .... ทำกรรม 
ที่ควรทำตามปฏิญาณ โดยมิได้ปฏิญาณ .... ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย .... ทำตัสสปาปิยสิกา 
กรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัยทำตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .... ทำนิยสกรรม 
แก'ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม .... ทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม .... ทำปฏิสารณียกรรม 
แก , ภิกษุผู้'ควรปัพพาชนึยกรรม .... ทำอุกเขปนียกรรมแก'ภิกษุผู้'ควรปฏิสารณียกรรม .... ให้ปริวาส 
แก่ภิกษุผู้'ควรอุกเขปนียกรรม .... ชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเติม 1 ... ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควร 
ชักเข้าหาอาบัติเดิม 1 ... อัพภาณภิกษุผู้ควรมานัต 1 ... ให้ภิกษุผู้ควรอัพภานให้อุปสมบทกุลบุตร อย่างนี้ 
แลอุบาลี ชื่อว่ากรรมไม'เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมมีโทษ 

[๒๐๐] อุ. กรรมที่ควรทำในที่พร้อมหน้า สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันทำในที่พร้อมหน้า 
การกระทำนั้นชื่อว่า กรรมเป็นธรรมวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 

ภ. อุบาลี การกระทำนั้นชื่อว่า กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย 

อุ. สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ทำกรรมที่ควรสอบถามแล้วทำโดยการสอบถาม .... ทำกรรม 
ที่ควรทำตามปฏิญาณ โดยการปฏิญาณ 1 ... ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย 1 ... ให้อมูฬหรินัย 1 ... 

แก'ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย 1 ... ทำดัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้'ควรดัสสปาปิยสิกากรรม .... ทำตัชชนืย- 
กรรมแก'ภิกษุผู้ควรตัชชนึยกรรม 1 ... ทำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรนิยสกรรม 1 ... ทำปัพพาชนึยกรรม 
แก่ภิกษุผู้'ควรปัพพาชนึยกรรม 1 ... ทำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม 1 ... ทำอุกเขปนีย- 
ก รรมแก'ภิกษุผู้'ควรอุกเขปนียกรรม 1 ... ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาส .... ชักเข้าหาอาบัติเติมซึ่งภิกษุ 
ผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม 1 ... ให้มานัตแก'ภิกษุผู้ควรมานัต 1 ... อัพภานภิกษุผู้ควรอัพภาน 1 ... อุปสมบท 
กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท การกระทำนั้นชื่อว่า กรรมเป็นธรรม เป็นวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 

ภ. อุบาลี การกระทำนั้นชื่อว่า กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย กรรมที่ควรทำในที่พร้อมหน้า 
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันทำในที่พร้อมหน้า อย่างนี้แล อุบาลี ชื่อว่า กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย 
และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมไม'มีโทษ. 

อุบาลี สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันทำกรรมที่ควรสอบถามแล้วทำโดยสอบถาม 1 ... ทำกรรม 
ที่ควรทำตามปฏิญาณ โดยการปฏิญาณ 1 ... ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย 1 ... ให้อมูฬวินัยแก'ภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 217 

ผู้ควรอมูฬหรินัย .... ทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก , ภิกษุผู้'ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .... ทำตัชชนียกรรม 
แก'ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม .... ทำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรนิยสกรรม .... ทำปัพพาชนึยกรรมแก , 

ภิกษุผู้'ควรปัพพาชนึยกรรม .... ทำปฏิสารณียกรรมแก'ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม .... ทำอุกเขปนีย- 
ก รรมแก่ภิกษุผู้'ควรอุกเขปนียกรรม .... ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาส 1 ... ชักเข้าหาอาบัติเดิมซึ่ง 
ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม .... ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรมานัต .... อัพภานภิกษุผู้ควรอัพภาน 1 ... 
อุปสมบทกุลบุตรผู้ควรอุปสมบท อย่างนี้แล อุบาลี ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และการ 
กระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมไม่มีโทษ. 

[๒๐๑] อุ. สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ให้อมูฬหรินัยแก'ภิกษุผู้ควรสติวินัย .... ให้สติวินัย 
แก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย การกระทำนั้นชื่อว่า กรรมเป็นธรรมเป็นวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 

ภ. อุบาลี การกระทำนั้นชื่อว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย. 

อุ. สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย .... ให้อมูฬห- 
รินัยแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .... ทำตัชชนียกรรมแก'ภิกษุผู้ควรตัสสาปาปิยสิกากรรม .... 

ทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก'ภิกษุควรตัชช'นียกรรม .... ทำนิยสกรรมแก'ภิกษุผู้ควรตัชชนึยกรรม .... 

ทำตัชชนึยกรรมแก'ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม .... ทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรนิยสกรรม .... ทำ 
นิยสกรรมแก'ภิกษุผู้'ควรปัพพาชนึยกรรม .... ทำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรปัพพาชนียกรรม .... ทำ 
ปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรปฏิสารณียกรรม .... ทำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรปฏิสารณียกรรม .... 
ทำปฏิสารณียกรรมแก'ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม .... ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้'ควรอุกเขปนียกรรม .... ทำ 
อุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรปริวาส .... ชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเติม .... ให้ปริวาสแก่ 
ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม .... ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม .... ชักภิกษุผู้ควรมานัต 
เข้าหาอาบัติเติม .... อัพภานภิกษุผู้ควรมานัต .... ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรอัพภาน .... ให้ภิกษุผู้ควร 
อัพภานให้อุปสมบทกุลบุตร .... อัพภานกุลบุตรผู้ควรอุปสมบท การกระทำนั้นชื่อว่ากรรมเป็นธรรม 
เป็นวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 218 

ภ. อุบาลี การกระทำนั้นชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัยอุบาลี สงฆ์ผู้พร้อมเพรียง 
กันให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย .... ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย อย่างนี้แล อุบาลี 
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมมีโทษ. 

สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ทำตัสสปาปิยสิกรรมแก'ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย .... ให้อมูฬ'หวินัย 
แก , ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .... ทำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .... ทำ 
ตัสสปาปิยสิกากรรมแก , ภิกษุผู้ควรตัชชนึยกรรม ทำนิยสกรรมแก'ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม 1 ... ทำ 
ตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม 1 ... ทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม 1 ... ทำนัยส- 
กรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนียกรรม ท้าปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนึยกรรม 1 ... ทำ 
ปัพพาชนึยกรรมแก , ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม 1 ... ทำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณีย- 
กรรม 1 ... ทำปฏิสารณียกรรมแก , ภิกษุผู้ควรอุกเขปนึยกรรม 1 ... ให้ปริวาสแก , ภิกษุผู้ควรอุกเขปนีย 
กรรม 1 ... ทำอุกเขปนียกรรมแก , ภิกษุผู้ควรปริวาส 1 ... ชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม 1 ... ให้ 
ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม 1 ... ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม 1 ... ชักภิกษุ 
ผู้ควรมานัตเข้าหาอาบัติเติม 1 ... อัพภานภิกษุผู้ควรมานัต 1 ... ให้มานัตแก , ภิกษุผู้ควรอัพภาน .... ให้ 
ภิกษุผู้ควรอัพภานอุปสมบทกุลบุตร .... อัพภานกุลบุตรผู้ควรอุปสมบท อย่างนี้แล อุบาลี ชื่อว่า 
กรรมไม่เป็นธรรม ไม , เป็นวินัย และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมมีโทษ. 

[๒๐๒] อุ. สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย 1 ... ให้อมูฬหรินัย 
แก , ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย การกระทำนั้น ชื่อว่ากรรมเป็นธรรมเป็นวินัย หรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 

ภ. อุบาลี การกระทำนั้นชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย. 

อุ. สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ให้อมูฬหรินัยแก , ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย 1 ... ทำตัสสปาปิย- 
สิกากรรมแก่ภิกษุผู้'ควรตัสสปาปิยสิกากรรม 1 ... ทำตัชชนึยกรรมแก , ภิกษุผู้ควรตัชชนึยกรรม 1 ... 

ทำนิยสกรรมแก , ภิกษุผู้'ควรนิยสกรรม 1 ... ทำปัพพาชนียกรรมแก , ภิกษุผู้'ควรปัพพาชนึยกรรม 1 ... ท้า 
ปฏิสารณียกรรมแก , ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม 1 ... ทำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม 1 ... 
ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาส 1 ... ชักเข้าหาอาบัติเติมซึ่งภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม .... ให้ 
มานัตแก่ภิกษุผู้ควรมานัต 1 ... อัพภานภิกษุผู้ควรอัพภาน .... อุปสมบทกุลบุตรผู้ควรอุปสมบท การ 
กระทำนั้นชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย หรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 219 

ภ. อุบาลี การกระทำนั้นชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย อุบาลี สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน 
ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย .... ให้อมูฬหรินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย อย่างนี้แล อุบาลี 
ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมไม่มีโทษ. 

สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ให้อมูฬหรินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย .... ทำตัสสปาปิยสิกากรรม 
แก่ภิกษุผู้'ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .... ทำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม .... ทำนิยสกรรม 
แก่ภิกษุผู้'ควรนิยสกรรม .... ทำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรป้พพาชนึยกรรม .... ทำปฏิสารณีย- 
กรรมแก , ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม .... ทำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม .... ให้ 
ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาส .... ชักเข้าหาอาบัติเติมซึ่งภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม .... ให้มานัตแก , 
ภิกษุผู้ควรมานัต .... อัพภานภิกษุผู้ควรอัพภาน .... อุปสมบทกุลบุตรผู้ควรอุปสมบท อย่างนี้แล 
อุบาลี ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมไม่มีโทษ. 

[๒๐๓] ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ 
ผู้พร้อมเพรียงกันให้อมูฬหรินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่ากรรมไม , 

เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมมีโทษ. 

สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย .... ทำตัชชนึยกรรม 
แก , ภิกษุผู้ควรสติวินัย .... ทำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย .... ทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้'ควร 
สติวินัย .... ทำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย ... 1 ทำอุกเขปนึยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย 1 ... 
ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย .... ชักภิกษุผู้ควรสติวินัยเข้าหาอาบัติเติม .... ให้มานัตแก , ภิกษุผู้ 
ควรสติวินัย .... อัพภานภิกษุผู้ควรสติวินัย .. 1 . ให้ภิกษุผู้ควรสติวินัยให้อุปสมบทกุลบุตร อย่าง 
นี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อม 
มีโทษ. 

สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ท้าตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย อย่างนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมมีโทษ 

สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ทำตัชชนึยกรรมแก , ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย .... ทำนิยสกรรมแก่ 
ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย .... ทำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรอมูฬ'หรินัย .... ทำปฏิสารณียกรรมแก่ 
ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย .... ทำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย .... ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควร 
อมฬหรินัย ..- ชักภิกษผ้ควรอมพ"หรินัยเข้าหาอาบัติเดิม ..- ให้มานัตแก่ภิกษผ้ควรอมฬหรินัย ..- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 220 

อัพภานภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย .... ให้ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัยให้อุปสมบทกุลบุตร .... ให้สติวินัยแก , 
ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลายชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการ 
กระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมมีโทษ 

สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันทำตัชชนียกรรมแก'ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .... ทำนิยสกรรม 
แก , ภิกษุผู้'ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .... ทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .... 

ทำปฏิสารณียกรรมแก'ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .... ทำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรตัสสปา- 
ปิยสิกากรรม .... ให้ปริวาสแก'ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม .. 1 . ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควร 
ตัสสปาปิยสิกากรรม .... ให้อมูฬหรินัยแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย 
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมมีโทษ. 

สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ทำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชชนึยกรรม .... ทำปัพพาชนึยกรรม 
แก'ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม .... ทำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนึยกรรม .... ทำอุกเขปนียกรรม 
แก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม .... ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม .... ชักภิกษุผู้ควร 
ปริวาสเข้าหาอาบัติเติม .... ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม .. 1 . อัพภานภิกษุผู้ควร 
มานัต .... ให้ภิกษุผู้ควรอัพภานให้อุปสมบทกุลบุตร .. 1 . ให้สติวินัยแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท .... 

ให้อมูฬหรินัยแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท .... ทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก'กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท .... 
ทำตัชชนียกรรมแก'กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท .... ทำนิยสกรรมแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท .... ทำ 
ปิพพาชนึยกรรมแก'กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท .... ทำปฏิสารณียกรรมแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท .... 

ทำอุกเขปนียกรรมแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท .... ให้ปริวาสแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท .. 1 . ชัก 
กุลบุตรผู้ควรอุปสมบทเข้าหาอาบัติเติม .... ให้มานัตแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท ... 1 อัพภาน 
กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ 
การกระทำอย่างนี้สงฆ์ย่อมมีโทษ. 


อุบาลีปุจฉาภาณวาร ที ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 221 
ตัชชนึยกรรม 

[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ 
ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกัน 
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท 
ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้เป็น 
วรรคโดยไม , เป็นธรรม ลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น 
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล 
ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอดังนี้ 
แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาส 
นั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยไม , เป็นธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลง 
ตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนึยกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้น 
ไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า 
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะ 
ลงตัชชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น 
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน 
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ 
พวกเราจะลงตัชชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรม 
แก , ภิกษุรูปนั้น. 

[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมก่อความบาดหมาง ก่อการ 
ทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษา 
ตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท 
ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้ 
พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม ลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษรปนั้น ภิกษรปนั้นไปจากอาวาสนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 222 

สู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยไม , เป็นธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะลง 
ตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนึยกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้น 
ไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน อย่างนี้ว่า 
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะ 
ลงตัชชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น 
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน 
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรม 
เอาละ พวกเราจะลงตัชชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนึย- 
กรรมแก , ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลาย 
ก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยเทียม- 
ธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่ 
เป็นธรรม ลงตัชชนียกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น. 

[๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมก่อความบาดหมาง ก่อการ 
ทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ 
ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แลเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ 
ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงดัชชนึยกรรมแก่เธอ 
ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้น 
สู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนึยกรรมแก่ 
เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจาก 
อาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ลูกสงฆ์เป็นวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะลง 
ตัชชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้ว ได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษรปนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 223 

ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน 
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม 
เอาละ พวกเราจะลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ลง 
ตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น 
ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดย 
ไม่เป็นธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียง 
กันโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น. 

[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมก่อความบาดหมาง ก่อการ 
ทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ 
ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ 
ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนึยกรรมแก , เธอ 
ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้น 
สู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุรูปนั้นแล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนึยกรรม 
แก่เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้น 
ไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า 
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แลถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ 
พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนึยกรรมแก , 

ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ 
ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม 
ลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดย 
ไม่เป็นธรรม ลงตัชชนียกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ใน 
อาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนึยกรรมแก , เธอดังนี้ 
แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรม ลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 224 

[๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมก่อความบาดหมาง ก่อการ 
ทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษา 
ตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ 
ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก'เธอ 
ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจาก 
อาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเรา 
จะลงตัชชนียกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรมลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น 
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน 
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนึยกรรม 
เอาละ พวกเราจะลงตัชชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม ลง 
ตัชชนียกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น 
ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกัน 
โดยไม , เป็นธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะลงตชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็น 
วรรคโดยธรรมลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ 
ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ 
เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอดังนี้แล้วได้เป็น 
วรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น. 

นิยสกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมเป็นต้น 

[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาดมีอาบัติมาก 
มีมารยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ในเรื่องนั้น ล้า 
ภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด 
มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร เอาละ 
พวกเราจะลงนิยสกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษรปนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 225 

ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน 
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมลงนิยสกรรม เอาละ 
พวกเราจะลงนิยสกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม , เป็นธรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุ 
รูปนั้น .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... 
พึงแต่งจักรเหมือนหนหลัง. 

ปัพพาชนึยกรรม 

[๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประทุษร้ายตระกูล มีมารยาท 
เลวทราม ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล 
เป็นผู้ประทุษร้ายตระกูล มีมารยาทเลวทราม เอาละ พวกเราจงลงปัพพาชนียกรรมแก , เธอ ดังนี้ 
แล้วได้เป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรมลงปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้น 
สู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมลงปัพพาชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงปัพพา- 
ชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม ลงปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุ 
รูปนัน .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... 
พึงแต่งจักรเหมือนหนหลัง. 

ปฏิสารณียกรรม 

1 ^ V 111 ^ 

[๒๑๑] ดูกรภิกษุทังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยที ย่อมด่า ย่อมบริภาษพวกคฤหัสถ์ 
ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ย่อมด่า 
ย่อมบริภาษพวกคฤหัสถ์เอาละ พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรค 
โดยไม , เป็นธรรม ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็น 
วรรคโดยธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแต่งจักร 
เหมือนหนหลัง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 226 

อุกเขปนียกรรม 

[๒๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติแล้ว ไม , ปรารถนาจะเห็น 
อาบัติ ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล 
ต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , เห็น 
อาบัติแก , เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม ลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , เห็นอาบัติแก , 
ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียม 
ธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแต่งจักรเหมือนหนหลัง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัติ 
ในเรื่องนั้น ภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ต้องอาบัติ 
แล้ว ไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติแก , เธอ 
ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม ลงอุกเขปนึยกรรม ฐานไม , ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น .... 
พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อม 
เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแต่งจักรเหมือนหนหลัง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ปรารถนาจะสละทิฏฐิบาป ในเรื่องนั้น 
ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ไม่ปรารถนาจะสละ 
ทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็น 
วรรคโดยไม , เป็นธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม , สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียง 
กันโดยไม่เป็นธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดย 
เทียมธรรม .... พึงแต่งจักรเหมือนหนหลัง. 

ขอระงับตัชชนึยกรรม 

[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมแล้ว ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนียกรรม ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุ 
ทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนึยกรรม เอาละ พวก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 227 

เราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับตัชชนึยกรรมแก่ 
ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ 
ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย สงฆ์เป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม ระงับตัชชนียกรรม 
แก่ภิกษุรูปนี้แล้ว เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนึยกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดย 
ไม่เป็นธรรม ระงับตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียม 
ธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมแล้ว ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับตัชชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย 
ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนึยกรรม เอาละ พวก 
เราจะระงับตัชชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม ระงับตัชชนึยกรรม 
แก่ภิกษุรูปนั้น .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยธรรม .... 
เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม .... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมแล้ว ประพฤติ 
โดยธรรม หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับตัชชนึยกรรม ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลาย 
ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมแล้ว ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ 
ตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น .... เป็น 
วรรคโดยเทียมธรรม พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม .... พร้อม 
เพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมแล้ว ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับตัชชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย 
ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ 
ตัชชนียกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 228 

จึงพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่ 
เป็นธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยธรรม .... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ขอระงับตัชชนึยกรรม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย 
ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับตัชชนึยกรรม เอาละ พวก 
เราจะระงับตัชชนึยกรรมแก่เธอ ลังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนึยกรรม 
แก่ภิกษุรูปนั้น 1 ... เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม 1 ... พร้อมเพรียงกันโดยไม , เป็นธรรม 1 ... เป็นวรรค 
โดยธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... 

ขอระงับนิยสกรรม 

[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ลูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับนิยสกรรม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย 
ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับนิยสกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ 
นิยสกรรมแก'เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น 1 ... 

พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม 1 ... พร้อม 
เพรียงกันโดยเทียมธรรม 1 ... พึงแต่งจักรเหมือนหนหลัง. 

ขอระงับปัพพาชนึยกรรม 

[๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับปัพพาชนียกรรม ในเรื่องนั้น 
ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล สงฆ์ถูกลงปัพพา- 
ชนึยกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับปัพพาชนีย 
กรรม เอาละ พวกเราจะระงับปัพพาชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม 
ระงับปัพพาชนึยกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น 1 ... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยธรรม 1 ... 
เป็นวรรคโดยเทียมธรรม 1 ... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 1 ... พึงแต่งจักรเหมือนหนหลัง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 229 

ขอระงับปฏิสารณียกรรม 

[๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับปฏิสารณียกรรม ในเรื่องนั้น 
ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงปฏิสาร¬ 
ณยกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับปฏิสารณียกรรม 
เอาละ พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับ 
ปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... 

เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแต่งจักรเหมือนหนหลัง. 

ขอระงับอุกเขปนึยกรรม 

[๒๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม , เห็น 
อาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ 
รูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง 
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับอุกเขปนึยกรรมฐานไม , เห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ 
อุกเขปนึยกรรมฐานไม่เห็นอาบัติแก , เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรม ระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไม , เห็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... 

เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแต่งจักรเหมือนหนหลัง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่ทำคืน 
อาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับอุกเขปนึยกรรมฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนึยกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง 
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับอุกเขปนึยกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ 
อุกเขปนึยกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับ 
อุกเขปนึยกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแต่งจักร 
เหมือนหนหลัง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 230 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิ 
บาปแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน 
ไม่สละทิฏฐิบาป ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนึยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาป แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง 
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนึยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะระงับ 
อุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับ 
อุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็น 
วรรคโดยธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแต่งจักร 
เหมือนหนหลัง. 

ตัชชนึยกรรม 

[๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ 
ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกัน 
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท 
ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนึยกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้เป็น 
วรรคโดยไม , เป็นธรรม ลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวลัดค้านว่า 
กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียม 
ธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้อง 
ทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมเป็นวรรค 
โดยไม , เป็นธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรม 
ต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. 

[๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมก่อความบาดหมาง ก่อการ 
ทะเลาะ ก่อการวิวาท ท้าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ 
ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ 
ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก'เธอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 231 

ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุม 
นั้น กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม 
กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 
กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ 
ในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม และพวกที่กล่าว 
อย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุม 
นั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. 

[๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมก่อความบาดหมาง ก่อการ 
ทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายได้ 
ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ 
ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนึยกรรมแก , เธอ 
ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรม ลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าว 
คัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรม กรรมเป็นวรรค 
โดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็น 
อันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมเป็นวรรคโดยธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม , เป็นอันทำ 
กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. 

[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมก่อความบาดหมาง ก่อการ 
ทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายปรึกษา 
ตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท 
ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงดัชชนึยกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้ 
เป็นวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดล้านว่า 
กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม 
กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม , เป็นอันทำ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 232 

กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่ 
กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ 
กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. 

[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมก่อความบาดหมาง 
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย 
ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ 
ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก , เธอ 
ดังนี้แล้วไต้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุม 
นั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม 
กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 
กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ 
ในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าว 
อย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. 

นิยสกรรม 

[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นคนเขลา ไม , ฉลาด มีอาบัติมาก 
มีมรรยาทไม , สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุ 
ทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แลเป็นคนเขลา ไม่ฉลาด มีอาบัติ 
มาก มีมรรยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร เอาละ พวกเรา 
จะลงนิยสกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม ลงนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น .... 

พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อม 
เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆ์ผู้นั้นอยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวลัดล้านว่า กรรมเป็นวรรคโดย 
ไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็น 
วรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 233 

เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ 
ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า 
กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่านย่อไว้. 

ปัพพาชนึยกรรม 

[๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมประทุษร้ายสกุล มีความ 
ประพฤติเลวทราม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม เอาละ พวกเราจะลงปัพพาชนึย- 
กรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วไต้เป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม ลงปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น .... 

พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อม 
เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวดัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , 

เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย 
เทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และ 
พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดา 
ภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่านย่อไว้. 

ปฎิสารณียกรรม 

[๒๒๕] ดูกรภิกษุทังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนึ ย่อมด่า ย่อมบริภาษพวกคฤหัสถ 
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ย่อมด่า 
ย่อมบริภาษพวกคฤหัสถ์ เอาละ พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วไต้เป็นวรรค 
โดยไม , เป็นธรรม ลงปฏิสารณียกรรมแก , ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... 

เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 1 ... สงฆ์ผู้อยู่ 
ในที่ประชุมนั้น กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ 
เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดย 
เทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 234 

บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และ 
พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดา 
ภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่านย่อไว้. 

อุกเขปนียกรรม 

[๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติแล้ว ไม , ปรารถนาจะเห็น 
อาบัติ ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล 
ต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ เอาละพวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมฐานไม , เห็นอาบัติ 
แก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ลงอุกเขปนึยกรรมฐานไม , เห็นอาบัติแก่ภิกษุ 
รูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... 
พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดย 
ไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม , เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรค 
โดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ 
กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรม 
พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำ 
ไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ที่ท่าน 
ย่อไว้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัย ต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัติ 
ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ต้องอาบัติ 
แล้วไม , ปรารถนาจะทำคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจงลงอุกเขปนียกรรมฐานไม , ทำคืนแก , อาบัติแก่เธอ 
ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น .... 
พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อม 
เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวกัดล้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , 

เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย 
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ 
กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 235 

พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำไม่ชอบ กรรม 
ต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่านย่อไว้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ปรารถนาจะสละทิฏฐิบาปในเรื่องนั้น 
ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ไม่ปรารถนาจะสละ 
ทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก , เธอ ดังนี้แล้วไต้เป็น 
วรรคโดยไม , เป็นธรรม ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก'ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกัน 
โดยไม , เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม 1 ... พร้อมเพรียงกันโดย 
เทียมธรรม .... สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรม 
พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 
กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม , เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้อง 
ทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียง 
กันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ บรรดา 
ภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่านย่อไว้. 

ขอระงับตัชชนึยกรรม 

[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรม แล้วประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับตัชชนียกรรมในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลาย 
ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงดัชชนึยกรรม แล้วประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแล้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะ 
ระงับตัชชนียกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับตัชชนึยกรรมแก , ภิกษุ 
รูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อม 
เพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรม 
พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม , เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องการทำใหม่ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่ 
เป็นธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้อง 
ทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 236 

[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ลูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรม แล้วประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับตัชชนียกรรมในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย 
ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ลูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนึยกรรม เอาละ 
พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม ระงับตัชช¬ 
นยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม 
กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 
กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม , เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้อง 
ทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียง 
กันโดยไม่เป็นธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ 
กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. 

[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ลูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม แล้วประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแค้ตัวได้ จึงขอระงับตัชชนึยกรรมในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย 
ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ลูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม แล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนึยกรรม เอาละ 
พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก , เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรม ระงับตัชชนึยกรรมแก่ 
ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม กรรม 
พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 
กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม , เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้อง 
ทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมเป็นวรรค 
โดยไม , เป็นธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ 
กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นสองพวกนี้เป็นธรรมวาที. 

[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ลูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรม แล้วประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแค้ตัวไต้ จึงขอระงับตัชชนึยกรรมในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลาย 
ไต้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ลูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรม แล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแค้ตัวไต้ บัดนี้ขอระงับตัชชนึยกรรม เอาละ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 237 

พวกเราจะระงับตัชชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนึยกรรม 
แก่ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรม 
พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 
กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม , เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 
และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม , เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ 
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. 

[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรมแล้วประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแค้ตัวได้จึงขอระงับตัชชนียกรรมในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลาย 
ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม แล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนึยกรรม เอาละ 
พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนึย- 
กรรมแก , ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวดัดล้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม 
กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม 
กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม , เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดย 
เทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้อง 
ทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. 

ขอระงับนิยสกรรม 

[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรม แล้วประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแค้ตัวได้ จึงขอระงับนิยสกรรมในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย 
ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรม แล้วประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแค้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับนิยสกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 238 

นิยสกรรมแก'เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น .... 

พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อม 
เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็น 
ธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม , เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย 
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ 
กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า 
กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็น 
อันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ 
วาระนี้ท่านย่อไว้. 

ขอระงับปัพพาชนึยกรรม 

[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรม แล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวไป จึงขอระงับปัพพาชนึยกรรม ในเรื่องนั้น 
ล้าภิกษุทั้งหลายว่าได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลง 
ปัพพาชนึยกรรม แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแค้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับ 
ปัพพาชนึยกรรม เอาละ พวกเราจะระงับปัพพาชนึยกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดย 
ไม่เป็นธรรม ระงับปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม เป็นวรรค 
โดยธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 1 ... สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุม 
นั้นกล่าวลัดล้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม 
กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 
กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ 
ในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าว 
อย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุม 
นั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่านย่อไว้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 239 

ขอระงับปฏิสารณียกรรม 

[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว 
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้จึงขอระงับปฏิสารณียกรรม ในเรื่องนั้น 
ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณีย- 
กรรม แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับปฏิสารณียกรรม 
เอาละ พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับ 
ปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... 
เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 1 ... สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าว 
คัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็น 
วรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่ 
เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุม 
นั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า 
กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่านย่อไว้. 

ขอระงับอุกเขปนึยกรรม 

[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ลูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม , เห็น 
อาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแค้ตัวได้จึงขอระงับอุกเขปนึยกรรมฐาน 
ไม่เห็นอาบัติ ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ 
รูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง 
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับอุกเขปนึยกรรมฐานไม , เห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ 
อุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับอุกเขป¬ 
นยกรรมฐานไม่เห็นอาบัติแก , ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดย 
ธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 1 ... สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 240 

กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็น 
วรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็น 
อันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่ 
เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้ 
เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่านย่อไว้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนิยกรรมฐานไม่ทำคืน 
อาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวไต้จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ในเรื่องนี้ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ 
รูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง 
ประพฤติแค้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับอุกเขปนึยกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ 
อุกเขปนึยกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับอุกเขป- 
นยกรรมฐานไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดย 
ธรรม 1 ... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 1 ... สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้น 
กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรม 
เป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 
กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม , ชอบ กรรมต้องทำใหม่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่ 
กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ 
ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่านย่อไว้. 

[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนึยกรรมฐาน 
ไม่สละทิฏฐิบาป แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแค้ตัวได้ จึงขอระงับ 
อุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาป ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 241 

อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาป แล้วประพฤติ 
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับอุกเขปนึยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาป 
เอาละ พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม , สละทิฏฐิบาปแก่เธอ ดังนี้แล้วได้เป็นวรรค 
โดยไม , เป็นธรรม ระงับอุกเขปนืยกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้น .... พร้อมเพรียงกันโดย 
ไม่เป็นธรรม .... เป็นวรรคโดยธรรม .... เป็นวรรคโดยเทียมธรรม .... พร้อมเพรียงกันโดยเทียม 
ธรรม .... สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อม 
เพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรม 
พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม , เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดย 
เทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้อง 
ทำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่านย่อไว้. 

จัมเปยยข้นธกะ ที่ ๙ จบ. 

ใน'ข้นธกะนี้มี ๓๘ เรื่อง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 242 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๒๓๗] ๑. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระนครขัมปา ภิกษุผู้อยู่ในวาสภคามได้ทำความ 
ขวนขวายในสิ่งจำปรารถนาแก่พวกพระอาคันตุกะ ครั้นทราบว่าพวกท่านชำนาญในสถานที่โคจรดี 
แล้วจึงเลิกทำความขวนขวายในกาลนั้น แต่ต้องถูกพวกพระอาคันตุกะยกเสียเพราะเหตุที่ไม่ทำ 
จึงได้ไปเฝ็าพระชินเจ้า ๒. ภิกษุทั้งหลายในนครขัมปาทำกรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม พร้อม 
เพรียงโดยไม่เป็นธรรม เป็นวรรคโดยธรรม เป็นวรรคโดยเทียมธรรม พร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม 
ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุรูปเดียว ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุสองรูป หลายรูปที่เป็นสงฆ์ก็มี ภิกษุสองรูป 
ภิกษุหลายรูปยกกันก็มี และสงฆ์ต่อสงฆ์ยกกันก็มี ๓. พระสัพพัญญผู้ , ประเสริฐทรงทราบแล้ว 
ตรัสห้ามว่าไม , เป็นธรรม ๔. กรรมใดวิบัติโดยญัตติ อนุสาวนาสมบูรณ์วิบัติโดยอนุสาวนา 
สมบูรณ์ด้วยญัตติ วิบัติทั้งสองอย่าง ทำกรรมแผกจากธรรม แผกจากวินัย แผกจากสัตถุศาสน์ 
กรรมที่ถูกคัดค้าน กำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ ๕. กรรมเป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม พร้อมเพรียง 
โดยไม , เป็นธรรม เป็นวรรคโดยเทียมธรรม พร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม พระตถาคตทรงอนุญาต 
กรรมพร้อมเพรียงโดยธรรมเท่านั้น ๖. สงฆ์มี ๕ ประเภท คือสงฆ์จตุรวรรค สงฆ์ปัญจวรรค 
สงฆ์ทสวรรค สงฆ์วีสดึวรรค และสงฆ์อติเรกวีสดึวรรค ๗. ยกอุปสมบทกรรม ปวารณากรรม 
กับอัพภานกรรม นอกนั้นสงฆ์จตุรวรรค ทำได้ ๘. ยกกรรม ๒ อย่าง คือ อุปสมบทในมัชฌิม 
ประเทศและอัพภานกรรม นอกนั้นสงฆ์ปัญจวรรคทำได้ทั้งสิ้น ๙. ยกอัพภานกรรมอย่างเดียว 
นอกนั้นสงฆ์ทสวรรคทำได้ ๑๐. กรรมทุกอย่าง สงฆ์วีสติวรรคทำได้ทั้งสิ้น ๑๑. ภิกษุณีสิกขมานา 
สามเณร สามเณรี ภิกษุผู้บอกลาสิกขา ภิกษุผู้ต้องอันดีมวัตถุ ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกฐานไม , เห็นอาบัติ 
ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป บัฌเฑาะก์ คนลักเพศ ภิกษุเข้ารีดเดียรถีย์ 
สัตว์ติรัจฉาน คนฆ่ามารดา คนฆ่าบิดา คนฆ่าพระอรหันต์ คนประทุษร้ายภิกษุณี คนทำลายสงฆ์ 
คนทำร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต อุภโตพยัญชนก ภิกษุนานาสังวาสภิกษุอยู่ต่างสีมากัน 
ภิกษุอยู่ในเวหาสด้วยถุทธ สงฆ์ทำกรรมแก่ผู้ใด มีผู้นั้นเป็นที่ครบจำนวนสงฆ์ รวม ๒๔ จำพวก 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้าม เพราะพวกนั้นเป็นคณะปูรกะไม , ได้ ๑๒. สงฆ์มีปาริวาสิกภิกษุเป็น 
ที่ ๔ ให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเติม ให้มานัต หรือพึงอัพภาน เป็นกรรมใช้ไม , ได้ และไม่ควรทำ 
มีมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุเป็นที่ ๔ มีมานัตตารหภิกษุเป็นที่ ๔ มีมานัตตจาริกภิกษุเป็นที่ ๔ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 243 

มีอัพภานารหภิกษุเป็นที่ ๔ รวม ๔ จำพวก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศว่าทำสังฆกรรม 
ใช้ไม , ได้ ๑๓. ภิกษุณีสิกขมานา สามเณร สามเณรี ภิกษุผู้บอกลาสิกขา ภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุ 
วิกลจริต ภิกษุมีจิตฟ้งซ่าน ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ภิกษุถูกยกเพราะไม , เห็นอาบัติ 
เพราะไม่ทำคืนอาบัติ เพราะไม , สละทิฏฐิอันเป็นบาป บัฌเฑาะก์ คนลักเพศ ภิกษุเข้ารีดเดียรถีย์ 
สัตว์ติรัจฉาน คนฆ่ามารดา คนฆ่าบิดา คนฆ่าพระอรหันต์ คนประทุษร้ายภิกษุณี ภิกษุผู้ทำ 
สังฆเภท คนทำโลหิตุปบาท อุภโตพยัญชนก ภิกษุนานาสังวาส ภิกษุผู้อยู่ต่างสีมากัน ภิกษุ 
อยู่ในเวหาสด้วยถุทธี้และภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงกรรม รวม ๒๗ จำพวกนี้ค้านไม่ขึ้น ๑๔. ภิกษุผู้เป็น 
ปกตัตตะค้านขึ้น ๑๕. ภิกษุผู้บริสุทธ ถ้าสงฆ์'ใส่ออก เป็นอันไล่ออกไม่ดี ๑๖. ภิกษุพาล ถ้าสงฆ์ 
ไล่ออก เป็นอันไล่ออกดี ๑๗. บัณเฑาะว์ คนลักเพศ ภิกษุเข้ารีดเดียรถีย์ สัตว์ติรัจฉาน 
คนฆ่ามารดา คนฆ่าบิดา คนฆ่าพระอรหันต์ คนประทุษร้ายภิกษุณี ภิกษุทำสังฆเภท คนทำ 
โลหิตุปบาท อุภโตพยัญชนก รวม ๑๑ จำพวกนี้รับเข้าหมู , ไม่ควร ๑๘. คนมือด้วน คนเท้าด้วน 
คนทั้งมือและเท้าด้วนทั้งสอง คนหูขาด คนจมูกแหว่ง คนหูขาดและจมูกแหว่งทั้งสอง คนนิ้วมือ 
นิ้วเท้าขาด คนมีง่ามมือง่ามเท้าขาด คนเอ็นขาด คนมือเป็นแผ่น คนค่อม คนเตี้ย คนคอพอก 
คนมีเครื่องหมายติดตัว คนมีรอยเฆี่ยนด้วยหวาย คนถูกหมายประกาศจับตัว คนเท้าปุก 
คนมีโรคเรื้อรัง คนแปลกเพื่อน คนตาบอดข้างเดียว คนง่อย คนกระจอก คนเป็นโรคอัมพาต 
คนมีอิริยาบถขาด คนชราทุพพลภาพ คนตาบอด ๒ ข้าง คนใบ้ คนหูหนวก คนทั้งบอดและใบ้ 
คนทั้งบอดและหนวก คนทั้งใบ้และหนวก คนทั้งบอดใบ้และหนวก เหล่านี้รวม ๓๒ จำพวก 
พอดี รับคนเหล่านั้นเข้าหมู , ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้ว ๑๙. กรรม ๗ อย่าง 
คือ การยกภิกษุผู้ไม่เห็นอาบัติ ๑ ไม่ทำคืนอาบัติ ๑ ไม , สละทิฏฐิอันเป็นบาป ๑ ไม่เห็น ไม , ทำคืน 
อาบัติ ๑ ไม , เห็นอาบัติ ไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป ๑ ไม่ทำคืนอาบัติ ไม , สละทิฏฐิอันเป็นบาป ๑ 
ไม่เห็น ไม , ทำคืน ไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป ๑ เป็นกรรม ไม่เป็นธรรม ๒๐. กรรม ๗ อย่างนี้น 
แบ้ที่อนุวัตรตามภิกษุผู้ต้องอาบัติ ก็เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ๒๑. กรรมอีก ๗ อย่าง ที่อนุวัตรตาม 
ภิกษุผู้ต้องอาบัติ เป็นกรรมที่ชอบธรรม ๒๒. กรรมที่ควรทำต่อหน้ากลับทำลับหลัง ๑ กรรมที่ 
ควรทำด้วยซักถาม กลับทำโดยไม่ซักถาม ๑ กรรมที่ควรทำตามปฏิญาณ กลับทำโดยไม่ปฏิญาณ ๑ 
ให้อมูฬหรินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย ๑ ทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหรินัย ๑ 
ลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกกากรรม ๑ ลงนิยสกรรมแก , ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 244 

ลงปัพพาชนียกรรมแก'ภิกษุผู้'ควรนิยสกรรม ๑ ลงปฏิสารณียกรรมแก , ภิกษุผู้'ควรปัพพาชนียกรรม ๑ 
ลงอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้'ควรปฏิสารณียกรรม ๑ ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม ๑ 
ชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม ๑ ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม ๑ อัพภานภิกษุ 
ผู้ควรมานัต ๑ ให้ภิกษุควรอัพภานให้อุปสมบทกุลบุตร ๑ ทำกรรมอย่างอื่นแก่ภิกษุอื่น ๑ รวม 
๑๖ อย่างนี้เป็นกรรมใช้ไม , ได้ ๒๓. ทำกรรมนั้นๆ แก , ภิกษุนั้นๆ รวม ๑๖ อย่างนี้เป็นกรรม 
ใช้ได้ ๒๔. ภิกษุอื่นเสียรวม ๑๖ อย่างนี้เป็นกรรมใช้ไม , ได้ ๒๕. ทำกรรมมีมูลอย่างละ ๒ 
แก , ภิกษุนั้น รวม ๑๖ อย่างแม้เหล่านั้นเป็นกรรมใช้ได้ ๒๖. จักรมีมูลอย่างละหนึ่ง พระชินเจ้า 
ตรัสว่า ใช้ไม , ได้ ๒๗. ภิกษุก่อความบาดหมาง สงฆ์เป็นวรรคโดยไม , เป็นธรรม ได้ลงติ''ชชนีย- 
ก รรม ๒๘. ภิกษุนั้นไปอาวาสอื่นภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น ได้พร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรม 
ลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ๒๙. ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นเป็นวรรคโดยธรรม เป็นวรรคโดยเทียม 
ธรรมก็มี พร้อมเพรียงโดยเทียมธรรมก็มี ได้ลงตัชชนึยกรรมแก่ภิกษุนั้น ๓๐ บาท เหล่านั้น คือ 
พร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรม เป็นวรรคโดยธรรม เป็นวรรคโดยเทียมธรรม และพร้อมเพรียง 
โดยเทียมธรรม ปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงผูกให้เป็นจักรทำให้มีมูลอย่างละหนึ่ง ๓๑. สงฆ์ลงนัยส- 
กรรมแก่ภิกษุผู้พาล ไม่ฉลาด ๓๒. สงฆ์ลงปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล ๓๓. 

สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแก , ภิกษุผู้ด่าคฤหัสถ์ ๓๔. พระผู้มีพระภาคผู้นำหมู , ทรงภาษิตอุกเขปนียกรรม 
แก่ภิกษุผู้ไม่เห็นอาบัติ ไม่ทำคืนอาบัติ และไม , สละทิฏฐิอันเป็นบาป ๓๕. ภิกษุผู้มีปัญญาพึงทำ 
ตัชชนียกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบวินัย ภิกษุประพฤติเรียบร้อยอนุวัตรตามระเบียบวินัยเหล่านั้น 
แหละ ขอระงับกรรมเหล่านั้น โดยนัยแห่งกรรมในหนหลัง ๓๖. ในกรรมนั้นๆ แล สงฆ์ผู้อยู่ 
ในที่ประชุมนั้นกล่าวลัดค้านว่า กรรมไม่เป็นอันทำ กรรมเป็นอันทำไม่ชอบ กรรมต้องทำใหม่ 
และเมื่อกรรมระงับ ภิกษุเหล่านั้นเป็นธรรมวาที พระมหามุนีทรงเห็นภิกษุพวกเข้ากรรม ได้รับ 
ความลำบากโดยกรรมวิบัติจึงทรงชี้ริธีระงับไว้ ดุจนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ชี้บอกตัวยาไว้ 
ฉะนั้น. 


หัวข้อประจำขันธกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 245 

โกสัมพีข้นธกะ 
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 

[๒๓๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร 
โกส้มัพี ครั้งนั้น ยังมีภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติแล้ว มีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ แต่ภิกษุ 
เหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติ สมัยต่อมา ภิกษุรูปนั้นกลับมีความเห็นใน 
อาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ จึงภิกษุเหล่านั้น 
ได้ถามภิกษุนั้นว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติ ท่านเห็นอาบัตินั้นหรือไม , ? ภิกษุรูปนั้นตอบว่า 
อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะพึงเห็น ภายหลังภิกษุเหล่านั้นหาสมัครพรรคพวกได้ จึงยก 
ภิกษุรูปนั้นเสีย เพราะไม , เห็นอาบัติ. 

แท้จริง ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้คงแก่เรียน ชํ่าชองคัมภีร์ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 
เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา มีความละอาย รังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา จึงภิกษุรูปนั้นเข้าไปหา 
บรรดาภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่นไม่เป็น 
อาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ผมไม่ต้องอาบัติ ผมต้องอาบัติหามิได้ ผมไม่ต้องถูกยก ผมต้อง 
ถูกยกหามิได้ ผมถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ ขอท่านนั้งหลายจงกรุณา 
เป็นฟิกฝ่ายของผมโดยธรรม โดยวินัยด้วยเถิด ภิกษุรูปนั้นได้ภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบ 
กันมา เป็นฟิกฝ่ายแล้ว ได้ส่งทูตไปในสำนักภิกษุชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมาว่า 
อาวุโสทั้งหลาย นั่นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ผมไม , ต้องอาบัติ ผมต้องอาบัติหามิได้ 
ผมไม่ต้องถูกยก ผมเป็นผู้ถูกยกหามิได้ ผมถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ 
ขอท่านทั้งหลายจงกรุณาเป็นฟิกฝ่ายของผมโดยธรรม โดยวินัยด้วยเถิด ดังนี้ได้พวกภิกษุ 
ชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา เป็นฟิกฝ่าย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 246 

ครั้งนั้น พวกภิกษุที่สนับสนุนผู้ถูกยกเหล่านั้น ได้เข้าไปหาภิกษุพวกที่ยก แล้วได้กล่าว 
คำนี้แก'ภิกษุพวกที่ยกว่า อาวุโสทั้งหลาย นั้นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ภิกษุนั้นไม่ต้อง 
อาบัติ ภิกษุนั้นต้องอาบัติหามิได้ ภิกษุนั้นไม่ต้องถูกยก ภิกษุนั้นเป็นผู้ถูกยกหามิได้ ภิกษุนั้น 
ถูกยก ด้วยกรรมไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก , ฐานะ. 

เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุพวกยก ได้กล่าวคำนี้แก่ภิกษุ 
พวกสนับสนุนผู้ถูกยกว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม , เป็นอาบัติหามิได้ ภิกษุนั้น 
ต้องอาบัติ ไม่ต้องอาบัติหามิได้ ภิกษุนั้นต้องถูกยกแล้ว ไม่ต้องถูกยกหามิได้ ภิกษุนั้นถูกยกแล้ว 
ด้วยกรรมเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ ขอท่านทั้งหลายอย่าสนับสนุน อย่าตามห้อมล้อม 
ภิกษุผู้ถูกยกนั้นเลย. 

ภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกเหล่านั้น อันภิกษุพวกยกว่ากล่าวอยู่แม้อย่างนี้แล ก็ยัง 
สนับสนุน ยังตามห้อมล้อมภิกษุผู้ถูกยกนั้นอย่างเดิมนั่นแหละ. 

ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ็ากราบทูลให้ทรงทราบ 

[๒๓๙] ครั้นต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปในพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว 
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นนั่งเฝ็าเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุรูปหนึ่งในวัดโฆสิตารามนี้ต้องอาบัติ ท่านมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ 
แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่า ไม , เป็นอาบัติ ครั้นต่อมา ท่านกลับมีความเห็นใน 
อาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติแต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติจึงภิกษุเหล่านั้น 
ได้กล่าวคำนี้แก่ท่านว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติ ท่านต้องอาบัตินั้นหรือไม่ ท่านตอบว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะพึงเห็น ภายหลังภิกษุเหล่านั้นหาสมัครพรรคพวกได้แล้ว จึงยกท่าน 
เสีย เพราะไม , เห็นอาบัติ แท้จริง ท่านรูปนั้นเป็นผู้คงแก่เรียน ชํ่าชองคัมภีร์ ทรงธรรม 
ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา มีความละอาย รังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา 
จึงเข้าไปหาบรรดาภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
นั่นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ผมไม่ต้องอาบัติ ผมต้องอาบัติหามิได้ ผมไม , ต้องถูกยก 
ผมต้องถกยกหามิได้ ผมถกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก่ชานะ ขอท่านทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 247 

จงกรุณาเป็นฟิกฝ่ายของผมโดยธรรม โดยวินัยด้วยเถิด แล้วได้พวกภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็น 
เคยคบกันมา เป็นฟิกฝ่าย และส่งทูตไปในสำนักภิกษุชาวชนบท ที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบ 
กันมาว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ผมไม่ต้องอาบัติ ผมต้องอาบัติ 
หามิได้ ผมไม่ต้องถูกยก ผมต้องถูกยกหามิได้ ผมถูกยกด้วยกรรมไม , เป็นธรรม กำเริบ ไม , ควร 
แก , ฐานะ ขอท่านทั้งหลายจงกรุณาเป็นฟิกฝ่ายของผมโดยธรรม โดยวินัยด้วยเถิด แล้วได้ภิกษุ 
พวกชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา เป็นฟิกฝ่าย. 

ครั้งนั้น ภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยก เข้าไปหาภิกษุพวกยกแล้ว ได้กล่าวคำนี้แก่ภิกษุ 
พวกยกว่า อาวุโสทั้งหลาย นั้นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ภิกษุรูปนั้นไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติหามิได้ ภิกษุรูปนั้นไม , ต้องถูกยก ภิกษุรูปนั้นต้องถูกยกหามิได้ ภิกษุรูปนั้น 
ถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรม กำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ 

เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุพวกยกได้กล่าวคำนี้แก่ภิกษุพวก 
สนับสนุนผู้ถูกยกว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้ ภิกษุนั้นต้องอาบัติ 
ไม , ต้องอาบัติหามิได้ ภิกษุนั้นต้องถูกยก ไม่ต้องถูกยกหามิได้ ภิกษุนั้นถูกยกด้วยกรรมเป็นธรรม 
ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ขอท่านทั้งหลายอย่าสนับสนุน อย่าตามห้อมล้อมภิกษุผู้ถูกยกนั้นเลย. 

เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกเหล่านั้น อันภิกษุพวกยกว่ากล่าวอยู่แม้อย่างนี้ ก็ยัง 
สนับสนุน ยังตามห้อมล้อมภิกษุผู้ถูกยกนั้นอย่างเติมนั่นแหละ พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงประทานโอวาท 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า ภิกษุสงฆ์แตกกันแล้ว ภิกษุสงฆ์แตกกันแล้ว 
จึงทรงลุกจากที่ประทับ เสด็จเข้าไปทางภิกษุพวกยก ครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ 
ที่เขาจัดถวาย ครั้นพระองค์ประทับนั่งแล้ว ได้ตรัสประทานพระพุทโธวาทแก่ภิกษุพวกยกว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าสำคัญภิกษุอันตนพึงยกเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยนึกว่า 
พวกเราเฉลียวฉลาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติแล้วมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็น 
อาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ ล้าพวกเธอรู้จักภิกษุรูปนั้นอย่างนี้ว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 248 

ท่านผู้นี้แลเป็นพหูสูต ..- ผู้ใคร่ต่อสิกขา ถ้าพวกเราจักยกภิกษุรูปนี้เพราะไม , เห็นอาบัติ จักท่า 
อุโบสถร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม , ได้ จักต้องท่าอุโบสถแยกจากภิกษุรูปนี้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ 
ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตกแยกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การกำหนดแห่งสงฆ์ 
การกระทำต่างแห่งสงฆ์ซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุ ชักมีแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายผู้เกรงแต่ความแตกนั้น 
ไม่พึงยกภิกษุนั้น เพราะไม่เห็นอาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติแล้วมีความเห็นในอาบัตินั้นว่า 
ไม่เป็นอาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ ถ้าพวกเธอรู้จักภิกษุรูปนั้น 
อย่างนี่วา ท่านผู้นั้แลเป็นพหูสูต .... ผู้ใคร่ต่อสิกขา ถ้าพวกเราจักยกภิกษุรูปนั้เพราะไม , เห็นอาบัติ 
จักปวารณาร่วมกับภิกษุรูปนั้ไม่ได้ จักต้องปวารณาแยกจากภิกษุรูปนั้ จักท่าสังฆกรรมร่วมกับ 
ภิกษุรูปนี่ไม่ไต้ จักต้องทำสังฆกรรมแยกภิกษุรูปนี้ จักนึ่งบนอาสนะร่วมกับภิกษุรูปนั้ไม่ได้ 
จักต้องนึ่งบนอาสนะแยกจากภิกษุรูปนั้ จักนึ่งในสถานที่ดื่มยาคูร่วมกับภิกษุรูปนั้ไม่ได้ จักต้อง 
นึ่งในสถานที่ดื่มยาคูแยกจากภิกษุรูปนั้ จักนึ่งในโรงภัตรร่วมกับภิกษุรูปนั้ไม่ได้ จักต้องนึ่งใน 
โรงภัตรแยกจากภิกษุรูปนั้ จักอยู่ในที่มุงที่บังอันเดียวกันร่วมกับภิกษุรูปนั้ไม่ได้ ชักต้องอยู่ใน 
ที่มุงที่บังอันเดียวกันแยกจากภิกษุรูปนี้จักทำอภิวาทต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามลำดับ 
ผู้แก , พรรษาร่วมกับภิกษุรูปนั้ไม่ได้ ชักต้องท่าอภิวาท ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามลำดับ 
ผู้แก , พรรษาแยกจากภิกษุรูปนั้ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท 
ความแตกแยกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การกำหนดแห่งสงฆ์ การกระทำต่างแห่งสงฆ์ 
ซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุ ชักมีแก่สงฆ์ ภิกษุทั้งหลาย ผู้เกรงแต่ความแตกกัน ไม่พึงยกภิกษุรูปนั้น 
เพราะไม , เห็นอาบัติ. 

ครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสข้อความนั้นแก , ภิกษุพวกยกแล้ว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จ 
พระพุทธดำเนินเข้าไปทางภิกษุพวกที่สนับสนุนผู้ถูกยก แล้วประทับนึ่งเหนือพุทธอาสน์ที่เขา 
จัดถวาย ครั้นพระองค์ประทับนึ่งแล้ว ได้ตรัสประทานพระพุทโธวาทแก่ภิกษุพวกที่สนับสนุน 
ผู้ถูกยกว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติแล้ว อย่าสำคัญอาบัติว่าไม่ต้องท่าคืน ด้วยเข้าใจว่า 
พวกเราไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 249 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติแล้ว มีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่ 
เป็นอาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ ล้าเธอรู้จักภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า 
ท่านเหล่านั้แลเป็นพหูสูต .... ผู้ใคร่ต่อสิกขา คงจะไม , ถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ 
เพราะเหตุแห่งเรา หรือเพราะเหตุแห่งภิกษุเหล่าอื่น ถ้าภิกษุเหล่านั้จักยกเรา เพราะไม่เห็นอาบัติ 
พวกเธอจักท่าอุโบสถร่วมกับเราไม , ได้ จักต้องท่าอุโบสถแยกจากเรา ความบาดหมาง ความทะเลาะ 
ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตกแยกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความกำหนดแห่งสงฆ์ 
การกระทำต่างแห่งสงฆ์ซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุ ชักมีแก่สงฆ์ภิกษุผู้เกรงแต่ความแตกกัน พึงยอม 
แสดงอาบัตินั้นเสีย แม้ด้วยความเชื่อผู้อื่น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติแล้ว มีความเห็นในอาบัตินั้นว่า 
ไม่เป็นอาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ ล้าเธอรู้จักภิกษุเหล่านั้น 
อย่างนี้ว่า ท่านเหล่านั้แลเป็นพหูสูต .... ผู้ใคร่ต่อสิกขา คงจะไม , ถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ 
ภยาคติ เพราะเหตุแห่งเรา หรือเพราะเหตุแห่งภิกษุอื่น ล้าภิกษุเหล่านี้ ชักยกเราเพราะไม , เห็น 
อาบัติ จักปวารณาร่วมกับเราไม , ได้ ชักต้องปวารณาแยกจากเรา จักท่าสังฆกรรมร่วมกับเราไม , ได้ 
จักต้องทำสังฆกรรมแยกจากเรา จักนึ่งเหนืออาสนะร่วมกับเราไม , ได้ จักต้องนึ่งเหนืออาสนะ 
แยกจากเรา จักนึ่งในสถานที่ดื่มยาคูร่วมกับเราไม , ได้ จักต้องนึ่งในสถานที่ดื่มยาคูแยกจากเรา 
จักนึ่งในโรงภัตรร่วมกับเราไม , ได้ จักต้องนึ่งในโรงภัตรแยกจากเรา จักอยู่ในที่มุงที่บังอันเดียว 
ร่วมกับเราไม , ได้ ชักต้องอยู่ในที่มุงที่บังอันเดียวแยกจากเรา จักทำอภิวาท ต้อนรับ อัญชลีกรรม 
สามีจิกรรม ตามลำดับผู้แก่พรรษากับเราไม่ได้ ชักต้องทำอภิวาท ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
ตามลำดับผู้แก่พรรษาเว้นจากเรา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท 
ความแตกแยกแห่งสงฆ์ ความกำหนดแห่งสงฆ์ การกระทำต่างแห่งสงฆ์ ซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุ 
ชักมีแก , สงฆ์ภิกษุผู้เกรงแต่ความแตกกัน พึงยอมแสดงอาบัตินั้นเสีย แม้ด้วยความเชื่อผู้อื่น. 

ครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสข้อความนั้นแก , ภิกษุพวกที่สนับสนุนผู้ถูกยกแล้ว ทรงลุกจาก 
ที่ประทับเสด็จกลับ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 250 

แยกกันทำอุโบสถในสีมาเป็นต้น 

[๒๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุพวกที่สนับสนุนผู้ถูกยก ทำอุโบสถทำสังฆกรรม 
ภายในสีมานั้นเอง ส่วนภิกษุพวกยกไปทำอุโบสถ ทำสังฆกรรมนอกสีมา กาลต่อมา ภิกษุผู้ยก 
รูปหนึ่ง เข้าไปพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นึ่ง ณ ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ 
กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกนั้น ทำอุโบสถ 
ทำสังฆกรรม ภายในสีมานั้นเอง ส่วนพวกข้าพระพุทธเจ้า เป็นภิกษุพวกยกต้องไปทำอุโบสถ 
ทำสังฆกรรมนอกสีมา พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุ ถ้าภิกษุพวกที่สนับสนุนผู้ถูกยกนั้น จักทำอุโบสถ 
ทำสังฆกรรม ภายในสีมานั้นเอง ถูกตามญัตติและอนุสาวนาที่เราบัญญัติไว้ กรรมของพวกเธอ 
นั้นเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ถ้าพวกเธอเป็นภิกษุพวกยกจักทำอุโบสถ ทำสังฆกรรม 
ภายในสีมานั้นเอง ถูกตามญัตติและอนุสาวนา ที่เราบัญญัติไว้ แม้กรรมของพวกเธอนั้น ก็เป็น 
ธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุพวกนั้นมีสังวาสต่างจาก 
พวกเธอ และพวกเธอก็มีสังวาสต่างจากภิกษุพวกนั้น. 

นานาสังวาสภูมิ ๒ อย่าง 

ดูกรภิกษุ ภูมิ'ของภิกษุนานาสังวาสนี้มี ๒ อย่าง คือ ภิกษุทำตนเป็นนานาสังวาสด้วย 
ตน ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันยกภิกษุนั้น เพราะไม , เห็นอาบัติ เพราะไม่ทำคืนอาบัติ หรือเพราะ 
ไม่สละทิฏฐิบาป ๑ ดูกรภิกษุ ภูมิของภิกษุนานาสังวาส ๒ อย่างนี้แล. 

สมานสังวาสภูมิ ๒ อย่าง 

ดูกรภิกษุ ภูมิ'ของภิกษุสมานสังวาสนี้มี ๒ อย่าง คือ ภิกษุทำตนให้เป็นสมานสังวาส 
ด้วยตน ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันรับภิกษุนั้นผู้ถูกยก เพราะไม , เห็นอาบัติ เพราะไม่ทำคืนอาบัติ 
หรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาป เข้าหมู , ๑ ดูกรภิกษุ ภูมิของภิกษุสมานสังวาส ๒ อย่างนี้แล. 

เรื่องความบาดหมางกันเป็นต้น 

[๒๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงการ 
วิวาทกัน ย่อมแสดงกายกรรม วจีกรรม อันไม่สมควรต่อกันและกัน ทำปรามาสกันด้วยมือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 251 

ในโรงภัตร ในละแวกบ้าน คนทั้งหลายเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสาย 
พระศากยบุตรทั้งหลาย จึงได้เกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงการวิวาท แสดงกายกรรม 
วจีกรรม อันไม่สมควรต่อกันและกัน ทำปรามาสกันด้วยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบ้านเล่า 
ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย .... ต่างก็ 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึงได้เกิดความบาดหมาง .... ทำปรามาสกัน 
ด้วยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบ้านเล่า แล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุทั้งหลาย 
เกิดความบาดหมาง .... ทำปรามาสกันด้วยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบ้าน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วทรงห้าม 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน .... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์แตกกันแล้ว แต่ยังทำกิจอันเป็นธรรม เมื่อถ้อยคำไม่ชวนให้ชื่นชม 
ต่อกันเป็นไปอยู่ พวกเธอพึงนั่งเหนืออาสนะ โดยนึกในใจว่า ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกเราจัก 
ไม่แสดงกายกรรม วจีกรรม อันไม่สมควรต่อกันและกัน จักไม , ทำปรามาสกันด้วยมือ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เมื่อสงฆ์แตกกันแล้วแต่ยังทำกิจที่เป็นธรรม เมื่อถ้อยคำอันชวนให้ชื่นชมต่อกันเป็นไป 
อยู่ พวกเธอพึงนั่งในแถวมีอาสนะอันหนึ่งคั่นในระหว่าง. 

[๒๔๒] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะถึงการวิวาทกัน 
ย่อมทิ่มแทงกันด้วยหอก คือ ปาก ในท่ามกลางสงฆ์อยู่ ภิกษุเหล่านั้นไม , อาจระงับอธิกรณ์นั้นได้ 

ครั้งนั้น มีภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปในพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นยืนเฝ็าเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายในวัดโฆสิตารามนี้เกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงการ 
วิวาทกัน ย่อมทิ่มแทงกันด้วยหอกคือ ปาก ในท่ามกลางสงฆ์อยู่ ภิกษุเหล่านั้นไม , อาจระงับ 
อธิกรณ์นั้นได้ ข้าพระพทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ขอพระผ้มีพระภาคทรงโปรดอาศัยความ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 252 

อนุเคราะห์เสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนา 
ด้วยอาการดุษณี ครั้นแล้วได้เสด็จเข้าไปหาภิกษุนั้น ประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่เขาจัดถวาย 
ประทับนั่งแล้วได้ตรัสคำนี้แก'ภิกษุเหล่านั้นว่า อย่าเลย ภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าบาดหมาง อย่า 
ทะเลาะ อย่าแก่งแย่ง อย่าวิวาทกันเลย เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุอธรรมวาที 
รูปหนึ่งได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรม จงทรง 
พระกรุณารอก่อน ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงมีความขวนขวายน้อย ประกอบสุขวิหารธรรมใน 
ปัจจุบันอยู่เถิด พวกข้าพระพุทธเจ้าชักปรากฏ ด้วยความบาดหมาง ด้วยความทะเลาะ ด้วยความ 
แก่งแย่ง ด้วยการวิวาทนั้น พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แก , ภิกษุเหล่านั้นเป็นคำรบสองว่า อย่าเลยภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธออย่าบาดหมาง อย่าทะเลาะ อย่าแก่งแย่ง อย่าวิวาทกันเลย 

ภิกษุอธรรมวาทีนั้น ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเป็นคำรบสองว่า ขอพระผู้มี 
พระภาคผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรม จงทรงพระกรุณารอก่อน ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงมีความ 
ขวนขวายน้อย ประกอบสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิด พวกข้าพระองค์จักปรากฏ ด้วยความ 
บาดหมาง ด้วยความทะเลาะ ด้วยความแก่งแย่ง ด้วยการวิวาทนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

[๒๔๓] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 
เรื่องทีฆาวุกุมาร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในพระนครพาราณสี ได้มีพระเจ้ากาสีพระนามว่า 
พรหมทัต ทรงเป็นกษัตริย์มั่งคั่ง มีพระราชทรัพย์มาก มีพระราชสมบัติมาก มีรั้พลมาก มี 
พระราชพาหนะมาก มีพระราชอาณาจักรใหญ่ มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์ และคลังธัญญาหาร 
บริบูรณ์ ส่วนพระเจ้าโกศลพระนามทีฆีติ ทรงเป็นกษัตริย์ขัดสน มีพระราชทรัพย์น้อย มี 
พระราชสมบัติน้อย มีนี้ , พลน้อย มีพระราชพาหนะน้อย มีพระราชอาณาจักรเล็ก มีคลังศัสตราวุธ- 
ยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารไม , สัจะบริบูรณ์ 

ครั้งนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช เสด็จกรีธาจาตุรงคเสนาไปโจมตีพระเจ้าทีฆีติ- 
โกศลราช พระเจ้าทีฆีดึโกศลราชได้ทรงสดับข่าวว่า พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชเสด็จกรีธา- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 253 

จาตุรงคเสนามาโจมตีพระองค์จึงทราบพระราชดำริว่า พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชทรงเป็นกษัตริย์ 
มั่งคั่ง มีพระราชทรัพย์มาก มีพระราชสมบัติมาก มีรี่พลมาก มีพระราชพาหนะมาก มีพระราช 
อาณาจักรใหญ่ มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารบริบูรณ์ ส่วนเราเป็นกษัตริย์ขัดสน 
มีพระราชทรัพย์น้อย มีพระราชสมบัติน้อย มีรี่'พลน้อย มีพระราชพาหนะน้อย มีพระราช 
อาณาจักรเล็ก มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารไม , สัจะบริบูรณ์ เราไม่สามารถจะต่อ 
ยุทธกับพระเจ้าพรหมษัตกาสิกราช แม้แต่เพียงศึกเดียว ถ้ากระไร เราพึงรีบหนีออกจากพระนคร 
ไปเสียก่อนดีกว่า ครั้นแล้วทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนครไปเสียก่อน ฝ่ายพระเจ้า 
พรหมษัตกาสิกราชทรงยึดรั้พลพาหนะ ชนบท คลังศัตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหาร ของ 
พระเจ้าทีฆีติโกศลราชไว้ได้แล้วเสด็จเข้าครอบครองแทน. 

ครั้งนั้น พระเจ้าทีฆีติโกศลราช พร้อมกับพระมเหสีได้เสด็จหนีไปทางพระนครพาราณสี 
เสด็จบทจรโดยลำดับมรรคถึงพระนครพาราณสึแล้ว ข่าวว่าท้าวเธอพร้อมกับมเหสี ทรงปลอม 
แปลงพระองค์มิให้ใครรู้จัก ทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยู่ในท้านของช่างหม้อ ซึ่ง 
ตั้งอยู่ชายแดนแห่งหนึ่งเขตพระนครพาราณสึนั้น ครั้นต่อมาไม่นานเท่าไรนัก พระมเหสีของ 
พระเจ้าทีฆีติโกศลทรงตั้งพระครรภ์ พระนางเธอนั้นทรงแพ้พระครรภ์เห็นปานนี้คือ เมื่อยามรุ่งอรุณ 
ทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผู้ผูกสอดสรวมเกราะยืนอยู่ในสนามรบ และจะทรง 
เสวยนั้าล้างพระแสงขรรค์จึงกราบทูลคำนั้แด่พระราชสามีในทันทีว่า ขอเดชะ หม่อมฉันมีครรภ์ 
ได้แพ้ครรภ์เห็นปานนี้คือ เมื่อยามรุ่งอรุณ หม่อมฉันปรารถนาจะดูจตุรงคเสนา ผู้ผูกสอดสรวม 
เกราะยืนอยู่ในสนามรบ และจะดื่มนั้าล้างพระแสงขรรค์ พระพุทธเจ้าข้า 

พระราชารับสั่งว่า แม่เทวี เราทั้งสองกำลังตกยาก จะได้จตุรงคเสนาผู้ผูกสอดสรวม 
เกราะยืนอยู่ในสนามรบ และนี้าล้างพระแสงขรรค์มาแต่ไหน 

พระราชเทวีกราบทูลว่า ถ้าหม่อมฉันไม , ได้ คงตายแน่ พระพุทธเจ้าข้า. 

ก็สมัยนั้น พราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชเป็นสหายของพระเจ้าทีฆีติ- 
โกศลราชจึงพระเจ้าทีฆีดึโกศลราชเสด็จเข้าไปหาพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช 
ครั้นถึงแล้วได้ตรัสคำนี้แก่ท่านพราหมณ์ว่า เกลอเอ๋ย เพื่อนหญิงของเพื่อนมีครรภ์ นางแพ้ท้อง 
มีอาการเห็นปานนี้คือ เมื่อยามรุ่งอรุณ นางปรารถนาจะลูจตุรงคเสนา ผู้ผูกสอดสรวมเกราะยืน 
อยู่ในสนามรบ และจะดื่มนั้าล้างพระแสงขรรค์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 254 

พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลว่า ขอเดชะ ถ้ากระนั้น หม่อมฉันจะขอเผ้าพระเทวีก่อน 
ลำดับนั้น พระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช ได้เสด็จเข้าไปหาพราหมณ์ปุโรหิตของ 
เจ้าพรหมทัตกาสิกราช พราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช ได้แลเห็นพระมเหสี 
ของพระเจ้าทีฆีดึโกศลราช กำลังเสด็จมาแต่ไกลเทียว ครั้นแล้วลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่า 
ประนมมือไปทางพระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช แล้วเปล่งอุทานขึ้น ๓ ครั้งว่า ท่านผู้เจริญ 
พระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระอุทรแน่แล้ว พระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระอุทรแน่แล้ว พระเจ้า 
โกศลประทับอยู่ในพระอุทรแน่แล้ว เพราะฉะนั้น พระเทวีอย่าได้เสียพระทัย เมื่อยามรุ่งอรุณ 
จักได้ทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผู้ผูกสอดสรวมเกราะยืนอยู่ในสนามรบ และจักได้ทรงเสวย 
นั้าล้างพระแสง 1 ขรรค์เป็นแน่ 

จึงพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช เข้าไปในพระราชสำนัก ครั้งถึงแล้ว 
ได้กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชว่า ขอเดชะ นิมิตทั้งหลายปรากฏตามกำหนดวิธีการ คือ 
ในเวลารุ่งอรุณพรุ่งนี้ จตุรงคเสนาจะผูกสอดสรวมเกราะยืนอยู่ในสนามรบ และเจ้าพนักงานจะ 
เอานั้าล้างพระแสงขรรค์ด้วย พระพุทธเจ้าข้า 

ลำดับนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชจึงมีพระบรมราชโองการสั่งเจ้าพนักงานทั้งหลายว่า 
ดูกรพนาย พราหมณ์ปุโรหิตสั่งการอย่างใด พวกเจ้าจงทำอย่างนั้น 

พระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชได้ทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผู้ผูกสอดสรวมเกราะ 
ยืนอยู่ในสนามรบ และได้เสวยนั้าล้างพระแสงขรรค์ในเวลารุ่งอรุณ สมความปรารถนา ครั้นต่อมา 
ทรงอาศัยความแก , แห่งพระครรภ์นั้น ได้ประสูติพระราชโอรส พระชนกชนนีได้ขนานพระนาม 
พระราชโอรสนั้นว่า ทีฆาวุ และต่อมาไม่ช้านานเท่าไร ทีฆาวุราชกุมารก็ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสา 
ครั้งนั้น พระเจ้าทีฆีดึโกศลราชดำริว่า พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชนี้ ก่อความพินาศให้แก่พวกเรา 
มากมาย ได้ 1 ช่วงชิงเอา'รี้พล พาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์ และคลังธัญญาหาร 
ของพวกเราไป ถ้าท้าวเธอจักสืบทราบถึงพวกเรา คงสั่งให้ประหารชีวิตหมดทั้งสามคน ถ้ากระไร 
เราพึงให้พ่อทีฆาวุกุมารหลบอยู่นอกพระนคร ครั้นแล้วได้ให้ทีฆาวุราชกุมารหลบอยู่นอกพระนคร 
ครั้นทีฆาวราชกมารหลบอย่นอกพระนคร ไม่นานเท่าไรนัก ก็ได้ศึกษาศิลปะสำเร็จทกสาขา. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 255 

พระเจ้าโกศลและพระมเหสีถูกขับ 

[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยนั้น นายช่างกัลบกของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชได้ 
สวามิภ'กดอยู่ในพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช เขาได้เห็นพระเจ้าทีฆีติโกศลราช พร้อมกับมเหสี 
ทรงปลอมแปลงพระกายมิให้ใครรู้จัก ทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยู่ในบ้านของช่างหม้อ 
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชายแดนแห่งหนึ่ง เขตพระนครพาราณสึ ครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ็าพระเจ้าพรหมทัต- 
กาสิกราชได้กราบทูลว่า ขอเดชะ พระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับมเหสีทรงปลอมแปลงพระกาย 
มิให้ใครรู้จัก ทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยู่ในบ้านของช่างหม้อ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชายแดน 
แห่งหนึ่ง เขตพระนครพาราณสึ พระพุทธเจ้าข้า 

ครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชจึงมีพระบรมราชโองการสั่งเจ้าพนักงานทั้งหลายว่า 
ลูกรพนาย ถ้ากระนั้น พวกเจ้าจงไปจับพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสี 
พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังกระแสรับสั่ง พระพุทธเจ้าข้า 
ดังนั้น แล้วไปจับพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมพระมเหสีมาถวาย 

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชจึงพระบรมราชโองการสั่งเจ้าพนักงานทั้งหลายว่าลูกรพนาย 
ถ้ากระนั้น พวกเจ้าจงเอาเชือกที่เหนียวๆ มัดพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสี มัด 
ให้แน่น ให้มีพระพาหาไพล่หลัง กล้อนพระเศียร แล้วนำตระเวนไปตามถนน ตามตรอกทุกแห่ง 
ด้วยวัชฌเภรีมีสำเนียงอันคมคาย แล้วให้ออกไปทางประตูด้านทักษิณ บั่นตัวออกเป็น ๔ ท่อน 
วางเรียงไว้ในหลุม ๔ ทิศ ทางด้านทักษิณแห่งพระนคร 

พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังพระกระแสรับสั่ง พระพุทธเจ้าข้า 
ดังนั้นแล้ว ได้เอาเชือกอย่างเหนียวมัดพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับมเหสี มัดให้แน่นให้มี 
พระพาหาไพล่หลัง กล้อนพระเศียรแล้วนำตระเวนไปตามถนน ตามตรอกทั่วทุกแห่งด้วยวัชฌเภรี 
มีสำเนียงคมคาย 

ครั้งนั้น ทีฆาวุราชกุมารได้ทรงดำริดังนี้ว่า นานมาแล้วที่เราได้เยี่ยมพระชนกชนนี 
ล้ากระไร เราพึงไปเฝ็าเยี่ยมพระชนกชนนี ครั้นแล้วเข้าไปสู่พระนครพาราณสึ ได้ทอดพระเนตร 
เห็นเจ้าพนักงานทั้งหลาย เอาเชือกอย่างเหนียวๆ มัดพระชนกชนนีจนแน่น ให้มีพระพาหา 
ไพล่หลัง กล้อนพระเศียรแล้ว นำตระเวนไปตามตรอก ด้วยวัชฌเภรีมีสำเนียงอันคมคาย 
ครั้นแล้วเสด็จพระดำเนินเข้าไปใกล้พระชนกชนนี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 256 

พระราโชวาทของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช 

พระเจ้าทีฆีติโกศลราช ได้ทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารเสด็จพระดำเนินมาแต่ไกลเทียว 
ครั้นแล้วได้ตรัสพระบรมราชโอวาทนี้แก , ทีฆาวุกุมารว่า พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว เจ้าอย่า 
เห็นแก , สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร 

เมื่อท้าวเธอตรัสอย่างนี้แล้ว เจ้าพนักงานเหล่านั้นได้ทูลคำนี้แด่ท้าวเธอว่า พระเจ้า 
ทีฆีติโกศลราชนี้เป็นผู้วิกลจริตจึงบ่นเพ้ออยู่ ทีฆาวุของพระองค์คือใคร พระองค์ตรัสอย่างนี้ 
กะใครว่า พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะ 
เวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร 

พระเจ้าทีฆีติโกศลราชตรัสว่า พนาย เราไม , ได้เสียจริตบ่นเพ้ออยู่ แต่ผู้ใดรู้เรื่อง ผู้นั้น 
จักเข้าใจ 

พระเจ้าทีฆีติโกศลราช ได้ตรัสพระบรมราโชวาทนี้แก่ทีฆาวุราชกุมารเป็นคำรบสองว่า .... 

พระเจ้าทีฆีติโกศลราช ได้ตรัสพระบรมราโชวาทนี้แก่ทีฆาวุราชกุมารเป็นคำรบที่สามว่า 
พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว เจ้าอย่าเห็นแก , สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม , ระงับเพราะเวรเลย 
แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร 

เจ้าพนักงานเหล่านั้น ได้ทูลคำนี้แด่พระเจ้าทีฆีติโกศลราชเป็นคำรบสามว่า เจ้าทีฆีติ 
โกศลราชนี้เป็นผู้วิกลจริต จึงบ่นเพ้ออยู่ ทีฆาวุของพระองค์คือใคร พระองค์ตรัสกะใครอย่าง 
นี้ว่า เจ้าอย่าเห็นแก , ยาว เจ้าอย่าเห็นแก , สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อม 
ระงับได้เพราะไม่จองเวร 

พระเจ้าทีฆีติโกศลราชตรัสว่า พนาย เราไม , ได้เสียจริตบ่นเพ้ออยู่ แต่ผู้ใดรู้เรื่อง 
ผู้นั้นจักเข้าใจ 

จึงพนักงานเหล่านั้น ได้นำพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสีไปตามถนน 
ตามตรอกทั่วทุกแห่ง แล้วให้ออกไปทางประตูด้านทักษิณ บั่นพระกายเป็น ๔ ท่อน วางเรียง 
ไว้ในหลุม ๔ ทิศ ด้านทักษิณแห่งพระนคร วางยามคอยระวังเหตุการณ์ไว้แล้วกลับไป ครั้งนั้น 
ทีฆาวุราชกุมาร เข้าไปสู่พระนครพาราณสึ นำสุรามาเลี้ยงพวกเจ้าหน้าที่อยู่ยาม เมื่อเวลาที่คน 
เหล่านั้นเมาพ่บลง ทีฆาวราชกมารจึงชัดหาพ่นมาวางเรียงกันไว้ ยกพระบรมศพของพระชนกชนนี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 257 

ขึ้นสู่พระจิตกาธาร ถวายพระเพลิง แล้วประนมพระหัตถ์ทำประทักษิณพระจิตกาธาร ๓ รอบ 
ขณะนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช ประทับอยู่ชั้นบนแห่งปราสาทอันประเสริฐได้ทอดพระเนตร 
เห็นทีฆาวุราชกุมาร กำลังทรงประนมพระหัตถ์ทำประทักษิณพระชิตกาธาร ๓ รอบ ครั้นแล้ว 
ได้ทรงพระดำริแน่ในพระทัยว่า เจ้าคนนั้นคงเป็นญาติหรือสายโลหิต ของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช 
แน่นอน น่ากลัวจะก่อความฉิบหายแก , เรา ช่างไม่มีใครบอกเราเลย. 

ครั้งนั้น ทีฆาวุราชกุมารเสด็จหลบเข้าป่าไป ทรงกันแสงรํ่าไห้ จนพอแก , เหตุ ทรงซับ 
นั้าพระเนตร แล้วเสด็จเข้าพระนครพาราณสี ไปถึงโรงช้างใกล้พระบรมมหาราชวัง แล้วได้ตรัส 
กำนี้แก , นายหัตถาจารย์ว่า ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าปรารถนาจะศึกษาศิลปะ 

นายหัตถาจารย์ตอบว่า ล้ากระนั้น เชิญมาศึกษาเถิดพ่อหนุ่มน้อย อยู่มาวันหนึ่ง 
ทีฆาวุราชกุมาร ทรงตื่นบรรทมตอนปัจจุสสมัยแห่งราตรีแล้วทรงขับร้องและดีดพิณคลอเสียง 
เจื้อยแจ้วอยู่ที่'โรงช้าง. 

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช ทรงตื่นบรรทมเวลาปัจจุสสมัยแห่งราตรี ได้ทรงสดับ 
เสียงเพลงและเสียงพิณที่ดีดคลอเสียงอันเจื้อยแจ้วดังแว่วมาทางโรงมงคลหัตถี จึงมีพระดำรัสถาม 
พวกมหาดเล็กว่า แน่พนาย ใครตื่นในเวลาเช้ามืดแห่งราตรีแล้ว ขับร้องและดีดพิณแว่วมาทาง 
โรงช้าง? 

พวกมหาดเล็กกราบทูลว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ชายหนุ่ม 
ศิษย์ของนายหัตถาจารย์ชื่อโน้น ตื่นในเวลาเช้ามืดแห่งราตรีแล้ว ขับร้องและดีดพิณคลอเสียง 
อันเจื้อยแจ้วดังที่โรงช้าง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า พนาย ถ้ากระนั้น จงพาชายหนุ่มมาเฝ็า พวกเขา 
ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้ว พาทีฆาวุราชกุมารมาเฝ็า จึงพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช 
ได้ตรัสถามทีฆาวุราชกุมารว่า พ่อนายชายหนุ่ม เจ้าตื่นในเวลาเช้าแห่งราตรีแล้ว ขับร้องและ 
ดีดพิณคลอเสียงอันเจื้อยแจ้วดังทางโรงช้างหรือ? 

ทีฆาวราชกมารทลรับว่า เป็นดังพระกระแสรับสั่ง พระพทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 258 

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า พ่อนายชายหนุ่ม ถ้าเช่นนั้น เจ้าจงขับร้องและดีดพิณไป 

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังพระกระแสรับสั่ง พระพุทธ- 
เจ้าข้า ดังนั้น แล้วประสงค์จะให้ทรงโปรดปราน จึงขับร้องและดีดพิณด้วยเสียงอันไพเราะ 

ทีนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า พ่อนายชายหนุ่ม เจ้าจงอยู่รับใช้เราเถิด 

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังพระกระแสรับสั่ง พระพุทธ- 
เจ้าข้า ดังนั้น แล้วจึงประพฤติทำนองตื่นก่อนนอนทีหลัง คอยเฝ็าพิงพระราชดำรัสใช้ประพฤติ 
ให้ลูกพระอัธยาศัย เจรจาถ้อยคำไพเราะ ต่อพระเจ้าพรหมท้ตกาสิกราช ครั้นต่อมาไม่นานนัก 
ท้าวเธอทรงแต่งตั้งทีฆาวุราชกุมาร ไว้ในตำแหน่งผู้ไว้วางพระราชหฤทัย ใกล้ชิดสนิทภายใน 
อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวเธอได้ตรัสคำนี้แก , ทีฆาวุราชกุมารว่า พ่อนายชายหนุ่ม ล้ากระนั้น เจ้าจงเทียมรถ 
พวกเราจักไปล่าเนื้อ 

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังพระราชกระแสรับสั่ง 
พระพุทธเจ้าข้า แล้วจัดเทียมรถไว้เสร็จ ได้กราบทูลคำนี้แด่พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชว่า ขอเดชะ 
รถพระที่นึ่งเทียมเสร็จแล้ว พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้ขอจงทรงพระกรุณาโปรดทราบกาลอันควรเถิด 
พระพุทธเจ้าข้า. 

ลำดับนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช เสด็จขึ้นราชรถ ทีฆาวุราชกุมารขับราชรถไป 
แต่ขับราชรถไปโดย วิธีที่ หมู'เสนาได้แยกไปทางหนึ่ง ราชรถได้แยกไปทางหนึ่ง ครั้งนั้น พระเข้ ไ- 
พรหมทัตกาสิกราชเสด็จไปไกล แล้วได้ตรัสคำนี้แก่ทีฆาวุราชกุมารว่า พ่อนายชายหนุ่ม ล้ากระนั้น 
เจ้าจงจอดรถ เราเหนื่อยอ่อนชักนอนพัก. 

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังพระราชกระแสรับสั่ง 
พระพุทธเจ้าข้า ดังนั้นแล้วจอดราชรถนึ่งขัดสมาธิอยู่ที่พื้นดิน จึงพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช 
ทรงพาดพระเศียรบรรทมอยู่บนตักของทีฆาวุราชกุมาร เมื่อท้าวเธอทรงเหน็ดเหนื่อยมา เพียง 
ครู , เดียวก็บรรทมหลับ. 

ขณะนั้น ทีฆาวุราชกุมารคิดถึงความหลังว่า พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชนี้แล ทรงก่อ 
ความฉิบหายแก่พวกเรามากมาย ท้าวเธอทรงช่วงชิงรี่'พล ราชพาหนะชนบท คลังศัสตราวุธ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 259 

ยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารของพวกเราไป และยังได้ปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเรา 
เสียด้วย เวลานี้เป็นเวลาที่เราพบคู่เวร ดังนี้จึงชักพระแสงขรรค์ออกจากฟิก แต่เจ้าชายได้ทรง 
ยั้งพระภัยไว้ได้ในทันทีว่า พระชนกได้ทรงสั่งเราไว้เมื่อใกล้สวรรคตว่า พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็น 
แก , ยาว เจ้าอย่าเห็นแก , สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่ 
จองเวร การที่เราจะละเมิดพระดำรัสสั่งของพระชนกนั้น ไม่สมควรแก , เราเลย ดังนี้แล้วสอด 
พระขรรค์เข้าไว้ในฟิก 

ทีฆาวุราชกุมาร ได้ทรงคิดถึงความหลังเป็นคำรบสองว่า .... 

ทีฆาวุราชกุมาร ได้ทรงคิดถึงความหลังเป็นคำรบสามว่า พระเจ้าพรหมภัตกาสิกราชนี้แล 
ทรงก่อความฉิบหายแก , พวกเรามากมาย ท้าวเธอทรงช่วงชิงนี้พลราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธ 
ยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารของพวกเราไป และยังได้ปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเรา 
เสียด้วย เวลานี้เป็นเวลาที่เราพบคู , เวร ดังนี้จึงชักพระแสงขรรค์ออกจากฟิก แตกทรงยั้ง 
พระทัยไว้ได้ทันที เป็นคำรบสามว่า พระชนกได้ตรัสสั่งไว้เมื่อใกล้สวรรคตว่า พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่า 
เห็นแก , ยาว เจ้าอย่าเห็นแก , สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะ 
ไม่จองเวร การที่เราจะละเมิดพระดำรัสสั่งของพระชนกนั้น ไม่สมควรแก , เราเลย ดังนี้แล้ว 
ทรงสอดพระแสงขรรค์เข้าไว้ในฟิกตามเดิม. 

ขณะนัน พระเจ้าพรหมภัตกาสิกราช ทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุ้งพระภัยรีบเสด็จลุกขึน 
ทีฆาวุราชกุมารได้กราบทูลคำนี้แด่พระเจ้าพรหมภัตกาสิกราชในทันทีว่า ขอเดชะ เพราะอะไรหรือ 
พระองค์จึงทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุ้งพระภัยรีบเสด็จลุกขึ้นพระพุทธเจ้าข้า 

พระเจ้าพรหมภัตกาสิกราชตรัสตอบว่า พ่อนายชายหนุ่ม ฉันฟินว่าทีฆาวุราชกุมาร 
โอรสของพระเจ้าทีฆีดึโกศลราชฟาดพ่นฉันด้วยพระแสงขรรค์ ณ ที่นี้เพราะเหตุนั้น ฉันจึงกลัว 
หวั่นหวาด ตกใจรีบลุกขึ้น 

ทันใดนั้น ทีฆาวุราชกุมารจับพระเศียรของพระเจ้าพรหมภัตกาสิกราชด้วยพระหัตถ์ซ้าย 
ชักพระแสงขรรค์ด้วยพระหัตถ์ขวา แล้วได้กล่าวคำขู่แก่พระเจ้าพรหมภัตกาสิกราชว่า ขอเดชะ 
ข้าพระพทธเจ้า คือ ทีฆาวราชกมาร โอรสของพระเจ้าทีฆีดึโกศลราชคนนั้น พระองค์ทรงก่อความ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 260 

ฉิบหายแก่พวกข้าพระพุทธเจ้ามากมาย คือ ทรงช่วงชิงรี่พล ราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธ 
ยุทธภัณฑ์ และคลังธัญญาหาร ของข้าพระพุทธเจ้าไป มิหนำซํ้ายังปลงพระชนมชีพพระชนกชนนี 
ของข้าพระพุทธเจ้าเสียด้วย เวลานี้เป็นเวลาที่ซ้าพระพุทธเจ้าพบคู่เวรละ 

จึงพระเจ้าพรหมภัตกาสิกราช ซบพระเศียรลงแทบยุคลบาทของทีฆาวุราชกุมาร แล้วได้ 
ตรัสคำวิงวอนแก่เจ้าชายว่า พ่อทีฆาวุ พ่อจงให้ชีวิตแก่ฉัน พ่อทีฆาวุ พ่อจงให้ชีวิตแก , ฉัน 
ด้วยเถิด 

เจ้าชายกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าหรือจะเอื้อมอาจทูลเกล้าถวายชีวิตแก่พระองค์ พระองค์ 
ต่างหากควรพระราชทานชีวิตแก่พระพุทธเจ้า 

พระเจ้าพรหมภัตกาสิกราชตรัสว่า พ่อทีฆาวุ ถ้าเช่นนั้นพ่อจงให้ชีวิตแก , ฉัน และฉัน 
ก็ให้ชีวิตแก่พ่อ. 

ครั้งนั้น พระเจ้าพรหมภัตกาสิกราช และทีฆาวุราชกุมาร ต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกัน 
ได้จับพระหัตถ์กัน และได้ทำการสบถ เพื่อไม่ทำร้ายกัน จึงพระเจ้าพรหมภัตกาสิกราชได้ตรัส 
คำนี้แก่ทีฆาวุราชกุมารว่า พ่อทีฆาวุ ถ้ากระนั้นพ่อจงเทียมรถไปกันเถอะ. 

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังพระกระแสรับสั่ง พระพุทธ- 
เจ้าข้า ดังนั้น แล้วเทียมรถ ได้กราบทูลพระเจ้าพรหมภัตกาสิกราชว่า รถพระที่นั่งเทียมเสร็จแล้ว 
พระพุทธเจ้าข้า บัดนั้ขอพระองค์โปรดทรงทราบกาลอันควรเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

จึงพระเจ้าพรหมภัตกาสิกราชเสด็จขึ้นรถทรงแล้ว ทีฆาวุราชกุมารขับรถไป ได้ขับรถไป 
โดยวิธีไม่นานนักก็มาพบกองทหาร ครั้นพระเจ้าพรหมภัตกาสิกราช เสด็จเข้าสู่พระนครพาราณสึ 
แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้เรียกประชุมหมู , อำมาตย์ราชบริษัท ได้ตรัสถามความเห็นข้อนั้ว่า 
พ่อนายทั้งหลาย ล้าพวกท่านพบทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช จะพึงทำอะไร 
แก , เขา. 

อำมาตย์บางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอเดชะ พวกข้าพระพุทธเจ้า จะพึงตัดมือ จะพึง 
ตัดเท้า จะพึงตัดทั้งมือและเท้า จะพึงตัดหู จะพึงตัดจมูก จะพึงตัดทั้งหูและจมูก จะพึงตัดศีรษะ 
พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 261 

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า พ่อนายทั้งหลาย ชายหนุ , มผู้นี้แล คือ ทีฆาวุราชกุมาร 
โอรสของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชคนนั้น ชายหนุ่มผู้นี้'ใครๆ จะทำอะไรไม , ได้ เพราะชายหนุ , มผู้นี้ 
ได้ให้ชีวิตแก่เรา และเราก็ได้ให้ชีวิตแก่ชายหนุ่มผู้นี้ครั้นแล้วได้ตรัสถามความข้อนี้แก , ทีฆาวุ- 
ราชกุมารว่า พ่อทีฆาวุ พระชนกของเธอได้ตรัสคำใดไว้ เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่า 
เห็นแก่ยาว เจ้าอย่าเห็นแก , สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับได้ เพราะไม่จองเวร ดังนี้พระชนก 
ของเธอได้ตรัสคำนั้น หมายความว่าอย่างไร? 

ทีฆาวุราชกุมารกราบทูลว่า ขอเดชะ พระชนกของข้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระบรมราโชวาท 
อันใดแลไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว ดังนี้หมายความว่า เจ้าอย่าได้จองเวรให้ 
ยืดเยื้อ เพราะฉะนั้น พระชนกของข้าพระพุทธเจ้า จึงได้ตรัสพระบรมราโชวาทวันนี้แลไว้เมื่อ 
ใกล้จะสวรรคตว่า เจ้าอย่าเห็นแก , ยาว พระชนกของข้าพระพุทธเจ้า ได้ตรัสพระบรมราโชวาท 
อันใดแลไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น ดังนี้หมายความว่า เจ้าอย่าแตกร้าวจาก 
มิตรเร็วนัก เพราะฉะนั้น พระชนกของข้าพระพุทธเจ้า จึงได้ตรัสพระบรมราโชวาทอันนี้แลไว้ 
เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น พระชนกของข้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระบรมราโชวาท 
อันใดแลไว้ เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า พ่อทีฆาวุ เวรทั้งหลายย่อมไม , ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อม 
ระงับได้เพราะไม่จองเวร ดังนี้หมายความว่า พระชนกชนนีของข้าพระพุทธเจ้า ถูกพระองค์ 
ปลงพระชนชีพเสีย ล้าข้าพระพุทธเจ้า จะพึงปลงพระชนชีพของพระองค์เสียบ้าง คนเหล่าใด 
ใคร่ความเจริญแก่พระองค์ คนเหล่านั้นจะพึงปลงชีวิตข้าพระพุทธเจ้า คนเหล่าใดใคร่ความเจริญ 
แก , ข้าพระพุทธเจ้า คนเหล่านั้นจะพึงปลงชีวิตคนเหล่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้เวรนั้นไม่พึงระงับ 
เพราะเวร แต่มาบัดนี้พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแก , ข้าพระพุทธเจ้า และ 
ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถวายพระชนมชีพแก่พระองค์ เป็นอันว่าเวรนั้นระงับแล้วเพราะไม่จองเวร 
พระชนกของข้าพระพุทธเจ้า จึงได้ตรัสพระบรมราโชวาทอันนี้แลไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า พ่อ 
ทีฆาวุ เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร พระพุทธเจ้าข้า. 

ลำดับนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย น่าอัศจรรย์นัก ไม่ 
เคยมีเลย ทีฆาวุราชกุมารนี้เป็นบัณฑิต จึงได้เข้าใจความแห่งภาษิต อันพระชนกตรัสแล้วโดยย่อ 
ได้โดยพิสดาร แล้วทรงพระกรณาโปรดพระราชทานคืนรั้พล ราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวธ- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 262 

ยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารอันเป็นพระราชสมบัติของพระชนก และได้พระราชทานพระราชธิดา 
อภิเษกสมรสด้วย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขันติ โสรัจจะ เห็นปานนี้ได้มีแล้วแก , พระราชาเหล่านั้น ผู้ถือ 
อาชญา ผู้ถือศัสตราวุธ ก็การที่พวกเธอบวชในธรรมวินัย อันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ จะพึงอดทน 
และสงบเสงี่ยมนั้น ก็จะพึงงามในธรรมวินัยนี้แน่. 

[๒๔๕] พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระโอวาทแก่ภิกษุเหล่านั้นเป็นคำรบสามว่า อย่าเลย 
ภิกษุทั้งหลาย อย่าบาดหมางกัน อย่าทะเลาะกัน อย่าแก่งแย่งกัน อย่าวิวาทกันเลย อธรรมวาที 
ภิกษุรูปนั้น ได้กราบทูลคำนั้แด่พระผู้มีพระภาคเป็นคำรบสาม พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาค 
ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมได้โปรดทรงยับยั้งเถิด ขอพระผู้มีพระภาค ได้โปรดทรงมีความขวนขวาย 
น้อย ประกอบสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิด พวกข้าพระพุทธเจ้าจักปรากฏด้วยความบาดหมาง 
ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง การวิวาทนั้น จึงพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่า โมฆบุรุษเหล่านั้หัวดื้อ 
นักแล เราจะให้โมฆษุรษเหล่านี้เข้าใจกัน ทำไม , ได้ง่ายเลย ดังนี้แล้วเสด็จลุกจากพระพุทธอาสน์ 
กลับไป. 

ทีฆาวุภาณวาร ที่ ๑ จบ. 

[๒๔๖] ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว ทรงถือบาตรจีวร 
เสด็จเข้าพระนครโกสัมพีเพื่อบิณฑบาต เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพีแล้ว ครั้น 
เวลาบ่าย เสด็จกลับจากบิณฑบาต ทรงเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวร ประทับยืนท่ามกลางพระสงฆ์ 
ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ ว่าดังนี้:- 
เวรุปสมคาถา 

[๒๔๗] ภิกษุมีเสียงดังเป็นเสียงเดียวกัน จะได้สำคัญตัวว่า 
เป็นพาล ไม่มีเลยสักรูปเดียว ยิ่งเมื่อสงฆ์แตกกัน ก็ไม , ได้ 
สำคัญเหตุอื่น ภิกษุทั้งหลายลืมสติ สำคัญตัวว่าเป็นบัณฑิต 
ช่างพุด เจ้าคารม พูดไปตามที่ตนปรารถนา จะยื่นปากพูด 
ไม่ร้สึกว่าความทะเลาะเป็นเหตชักพาไป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 263 

ก็คนเหล่าใดจองเวรไว้ว่า คนโน้นด่าเรา ตีเรา ชนะเรา 
ได้ลักสิ่งของของเราไป เวรของคนเหล่านั้นย่อมไม่สงบ 
ส่วนคนเหล่าใดไม , จองเวรไว้ว่า คนโน้นด่าเรา ตีเรา ชนะเรา 
ได้ลักสิ่งของของเราไป เวรของคนเหล่านั้นย่อมสงบ 
แต่ไหนแต่ไรมา เวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม , ระงับ 
เพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับ เพราะไม่จองเวร ธรรมนี้ 
เป็นของเก่า 

ก็คนเหล่าอื่นไม , รู้สึกว่า พวกเรากำลังยับเยิน ณ ท่าม 
กลางสงฆ์นี้ส่วนคนเหล่าใดในท่ามกลางสงฆ์นั้น รู้สึก 
เพราะความรู้สึกของคนเหล่านั้น ความหมายมั่นย่อมระงับ 
คนเหล่าใดมั่นกระดูก ผลาญชีวิต ลักทรัพย์ คือ โค 
และม้า คนเหล่านั้นถึงช่วงชิงแว่นแคว้นกัน ก็ยังคบหา 
สมาคมกันได้ เหตุไฉนพวกเธอจึงคบหาสมาคมกันไม , ได้เล่า 
ถ้าบุคคลพึงได้สหายมีป้ญญา เที่ยวไปด้วยกัน เป็น- 
นักปราชญ์คอยช่วยเหลือกัน เขาครอบงำอันตรายทั้งปวง 
เสียได้ พึงพอใจ มีสติเที่ยวไปกับสหายนั้น ถ้าไม , ได้ 
สหายมีปัญญา เที่ยวไปด้วยกัน เป็นนักปราชญ์คอยช่วย 
เหลือกัน พึงเที่ยวไปคนเดียว ดุจพระราชาทรงสละแว่น- 
แคว้น คือราชอาณาจักร และดุจช้างมาตังคะ ละฝูงเที่ยวไป 
ในป่า ฉะนั้น การเที่ยวไปคนเดียวดีกว่า เพราะคุณเครื่อง 
เป็นสหายไม่มีในคนพาล พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่พึง 
ท่าบาป ดุจช้างมาตังคะ มีความขวนขวายน้อย เที่ยวไป 
ในป่าแต่ลำพัง ฉะนั้น. 

เสด็จพาลกโลณการกคาม 

[๒๔๘] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคกำลังประทับอยู่ท่ามกลางสงฆ์ตรัสพระคาถาเหล่านี้ 
แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางม้านพาลกโลณการกคาม ก็สมัยนั้นท่านพระภคุพักอยู่ที่ม้าน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 264 

พาลกโลณการกคาม ได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จพระพุทธดำเนินมาแต่ไกลเทียว ครั้น 
แล้วได้ชัดที่ประทับ ตั้งนี้ไล้างพระบาท ตั่งรองพระบาท กระเบื้องเช็ดพระบาท ไปรับเสด็จ 
รับบาตรจีวร พระผู้มีพระภาคประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่ชัดไว้ ครั้นแล้วให้ล้างพระบาทยุคล 
ฝ่ายท่านพระภคุถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาค 
ได้ตรัสคำนี้แก่ท่านพระภคุผู้นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า ดูกรภิกษุ เธอยังพอทนได้หรือ 
ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ เธอไม , ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตหรือ? 

ท่านพระภคุกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้า ยังพอทนได้ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้ และ 
ข้าพระพุทธเจ้าก็ไม , ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาต พระพุทธเจ้าข้า. 

จึงพระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจงให้ท่านพระภคุเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วย 
ธรรมีกถา แล้วเสด็จลุกจากที่ประทับ เสด็จพุทธดำเนินไปทางปราจีนวังสทายวัน 

ก็สมัยนั้น ท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระนันทิยะ และท่านพระกิมพิละ พักอยู่ที่ปราจีน 
วังสทายวัน คนเฝ็าสวนได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคมาแต่ไกลเทียว ครั้นแล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระสมณะ พระองค์อย่าเสด็จเข้ามาสู่สวนนี้เพราะในสวนนี้มีกุลบุตรอยู่ ๓ 
ท่าน ต่างกำลังมุ่งประโยชน์ของตนอยู่ พระองค์อย่าได้ทำความไม่สำราญแก่พวกนั้นเลย 
ท่านพระอนุรุทธะได้ยินเสียงคนเฝ็าสวน กำลังโต้ตอบอยู่กับพระผู้มีพระภาค จึงได้บอก 
คนเฝ็าสวนว่า นายทายบาล ท่านอย่าห้ามพระผู้มีพระภาคเลย พระองค์เป็นศาสดาของพวกเรา 
เสด็จมาถึงแล้วโดยลำดับ ครั้นแล้วเข้าไปหาท่านพระนันทิยะ และท่านพระกิมพิละ ได้แจ้งความ 
ข้อนี้แก่ท่านทั้งสองว่า จงรีบออกไปเถิด พวกท่าน จงรีบออกไปเถิด พวกท่าน พระผู้มีพระภาค 
ผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้ว โดยลำดับ จึงท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระนันทิยะ และ 
ท่านพระกิมพิละ พากันลุกไปรับเสด็จพระผู้มีพระภาค รูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผู้มีพระภาค 
รูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งตั้งนี้าล้างพระบาท ตั่งรองพระบาท กระเบื้องเช็ดพระบาท พระผู้มี 
พระภาคประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน์ที่ชัดไว้ ครั้นแล้วให้ล้างพระบาทยุคล ท่านเหล่านั้นก็ 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระอนุรุทธะนั่งเรียบร้อย 
แล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า อนุรุทธะพวกเธอยังพอทนได้หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไป 
ได้หรือ ไม , ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 265 

พวกท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่า พวกข้าพระพุทธเจ้า ยังพอทนได้ ยังพอให้อัตภาพ 
เป็นไปได้ และพวกข้าพระพุทธเจ้า ไม , ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตพระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรพวกอนุรุทธะ ก็พวกเธอยังพร้อมเพรียงกัน ยังปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน 
เป็นดุจนั้านมสดกับนั้า มองลูกันด้วยดวงตากันเป็นที่รักอยู่หรือ? 

อ. ข้าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นยังพร้อมเพรียงกัน ยังปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน เป็นดุจ 
นั้านมสดกับนั้า มองดูกันด้วยดวงตากันเป็นที่รักอยู่ โดยส่วนเดียว พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ลูกรพวกอนุรุทธะ พวกเธอพร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน เป็นดุจ 
นั้านมสดกับนั้า มองดูกันด้วยดวงตากันเป็นที่รักอยู่ ด้วยวิธีอย่างไรเล่า? 

สามัคคีธรรม 

อ. พระพุทธเจ้าข้า ในซ้อนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความคิดอย่างนี้ว่า เป็นลาภของเราหนอ 
เราได้ดีแล้ว ที่เราได้อยู่ร่วมกับเพื่อนสพรหมจารีเห็นปานนี้ข้าพระพุทธเจ้านั้น ได้เข้าไปตั้ง 
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมไว้ในท่านเหล่านี้ทั้งในที่แจ้งและที่ลับ 
ข้าพระพุทธเจ้านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิต 
ของท่านเหล่านี้เท่านั้น ดังนี้แล้ววางชิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้แหละ 
กายของพวกข้าพระพุทธเจ้าต่างกันก็จริงแล แต่ชิตเป็นเหมือนดวงเดียวกัน พระพุทธเจ้าข้า 
ฝ่ายท่านพระนันทิยะและท่านกิมพิละ ต่างได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็มีความคิดอย่างนี้ว่า เป็นลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้วหนอ 
ที่เราได้อยู่ร่วมกับเพื่อนสพรหมจารีเห็นปานนี้ข้าพระพุทธเจ้านั้นได้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม 
เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ไว้ในท่านเหล่านี้ทั้งในที่แจ้งและที่ลับ ข้าพระพุทธเจ้านั้นมี 
ความคิดอย่างนี้ว่าไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้เท่านั้น 
ดังนี้แล้ววางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้แหละ กายของพวกข้าพระพุทธเจ้า 
ต่างกันก็จริงแล แต่ชิตเป็นเหมือนดวงเดียวกัน พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อม 
เพรียงกัน ยังปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน เป็นดุจนี้านมสดกับนั้า มองดูกันด้วยดวงตากันเป็นที่ 
รักอย่ ด้วยวิธีอย่างนี้แล พระพทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 266 

พ. ดูกรพวกอนุรุทธะ ก็พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไป 
อยู่หรือ? 

อ. พวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปอยู่โดย 
ส่วนเดียว พระพุทธเจ้าข้า 

พ. ลูกรพวกอนุรุทธะ พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปอยู่ 
ด้วยวิธีอย่างไรเล่า? 

อ. พระพุทธเจ้า ในซ้อนี้บรรดาพวกข้าพระพุทธเจ้า รูปใดบิณฑบาตกลับจากบ้านก่อน 
รูปนั้นก็ปูอาสนะ ตั้งนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ ล้างสำรับกับข้าวแล้วตั้งไว้ 
ตั้งนั้าฉันนั้าใช้ไว้ รูปใดบิณฑบาตกลับจากบ้านทีหลัง ถ้ามีอาหารที่ฉันแล้วเหลืออยู่ ล้าต้องการ 
ก็ฉัน ล้าไม่ต้องการ ก็เททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสด หรือล้างเสียในทิ้าที่ไม่มีตัวสัตว์ รูปนั้น 
รื้ออาสนะเก็บนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ล้างสำรับกับข้าวแล้วเก็บไว้ เก็บนั้าฉัน 
นั้าใช้กวาดโรงฉันรูปใดเห็นหม้อนั้าฉันหม้อนั้าใช้ หรือหม้อนั้าในวัจจกุฎีว่างเปล่ารูปนั้น 
ก็ตักนั้าตั้งไว้ ล้ารูปนั้นไม , สามารถ พวกข้าพระพุทธเจ้าก็กวักมือเรียกเพื่อนมา แล้วช่วยกันตักยก 
เข้าไปตั้งไว้ แต่พวกข้าพระพุทธเจ้ามิได้บ่นว่า เพราะข้อนั้นเป็นเหตุเลย และพวกข้าพระพุทธเจ้า 
นั่งประชุมกันด้วยธรรมมีกถาตลอดคืนยันรุ่งทุกๆ ๕ วัน พวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาท 
มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปอยู่ ด้วยวิธีอย่างนี้แล พระพุทธเจ้าข้า 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจง ให้ท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระนันทิยะ และ 
ท่านพระกิมพิละ เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา แล้วทรงลุกจากที่ประทับ 
เสด็จพระพุทธดำเนินไปทางตำบลบ้านปาริไลยกะ เสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงตำบลบ้านปาริไลยกะ 
ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่โคนไม้รังใหญ่ ในไพรสณฑ์รักขิตวัน เขตตำบลบ้านปาริไลยกะนั้น. 

เรื่องช้างใหญ่ปาริไลยกะ 

[๒๔๙] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จไปในที่สงัดทรงหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตก 
แห่งพระทัยเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราวุ่นด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ที่ก่อความบาดหมาง 
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้น อยู่ไม่สำราญเลย 
เดี๋ยวนี้เราว่างเว้นจากภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ที่ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท 
ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้น อย่คนเดียว ไม่มีเพื่อน เป็นสขสำราฌดี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 267 

แม้ช้างใหญ่เชือกหนึ่งก็ยุ่งอยู่ด้วยช้างพลาย ช้างพัง ลูกช้างใหญ่ ลูกช้างเล็ก ได้กิน 
แต่หญ้ายอดด้วน ส่วนกิ่งไม้ที่พระยาช้างนั้นหักลงมากองไว้ ช้างเหล่านั้นก็กินหมด ได้ดื่มแต่ 
นั้าขุ่นๆ เมื่อพระยาช้างนั้นลงและขึ้นจากท่า ช้างพังก็เดินเสียดสีกายไป ต่อมาพระยาช้างนั้น 
ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่า เรายุ่งอยู่ด้วยช้างพลาย ช้างพัง ลูกช้างใหญ่ ลูกช้างเล็ก ได้กินแต่ 
หญ้ายอดด้วน ส่วนกิ่งไม้ที่เราหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมด ได้ดื่มแต่นั้าขุ่นๆ เมื่อเรา 
ลงและขึ้นจากท่า ช้างพังก็เดินเสียดสีกายไป ไฉนหนอ เราพึงหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู้เดียว 
ครั้นแล้วได้หลีกออกจากโขลงเดินไปทางบ้านปาริไลยกะไพรสฌฑ์รักขิตวันควงไม้รังใหญ่ เช้าไป 
หาพระผู้มีพระภาค แล้วใช้งวงตักนั้าฉันนั้าใช้เช้าไปตั้งไว้เพื่อพระผู้มีพระภาค และปราบสถานที่ 
ให้ปราศจากของเขียวสด ครั้นกาลต่อมา พระยาช้างนั้นได้คำนึงว่า เมื่อก่อนเรายุ่งด้วยช้างพลาย 
ช้างพัง ลูกช้างใหญ่ ลูกช้างเล็ก อยู่ไม่ผาสุกเลย ได้กินแต่หญ้ายอดด้วน ส่วนกิ่งไม้ที่เราหัก 
ลงมากองไว้ ช้างเหล่านั้นก็กินหมด ได้ดื่มแต่นั้าขุ่นๆ เมื่อเราลงและขึ้นจากท่าช้างพังก็เดิน 
เสียดสีกายไป เดี๋ยวนี้เราว่างเว้นจากช้างพลาย ช้างพัง ลูกช้างใหญ่ ลูกช้างเล็ก อยู่แต่ผู้เดียว 
ไม่มีเพื่อน เป็นสุขสำราญดี. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความเงียบสงัดของพระองค์ และทรงทราบความ 
ปริวิตกแห่งจิตของพระยาช้างนันด้วยพระทัย จึงทรงเปล่งอุทานนึขึนในเวลานัน ว่าดังนึ:- 
จิตของพระยาช้างผู้มีงางามดุจงอนรถนั้นเสมอด้วยชิตของ 
ท่านผู้ประเสริฐ เพราะเป็นผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกัน. 

[๒๕๐] ครั้นพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่ตำบลบ้านปาริไลยกะ ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้วเสด็จพระพุทธตำเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครสาวัตลีแล้ว 
ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตลีนั้น. 

อุบาสกอุบาสิกรชาวพระนครโกสัมพีไม , อภิวาท 
[๒๕๑] ครั้งนั้น อุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีได้หารือกันดังนี้ว่า พระคุณเจ้า 
เหล่าภิกษุชาวพระนครโกสัมพีนี้ท่าความพินาศใหญ่โตให้พวกเรา พระผู้มีพระภาคลูกท่านเหล่านี้ 
รบกวนจึงเสด็จหลีกไปเสีย เอาละ พวกเราไม่ต้องอภิวาท ไม่ต้องลุกรับ ไม่ต้องท่าอัญชลีกรรม 
สามีจิกรรม ไม่ต้องท่าสักการะ ไม่ต้องเคารพ ไม่ต้องนับถือ ไม่ต้องบชาซึ่งพระคณเจ้าเหล่าภิกษ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 268 

ชาวพระนครโกสัมพี แม้เข้ามาบิณฑบาต ก็ไม , ต้องถวายบิณฑบาต ท่านเหล่านี้ถูกพวกเราไม่ 
สักการะ ไม่เคารพ ไม , นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้ไม , มีสักการะอย่างนี้ จักหลีกไปเสีย หรือจัก 
สึกเสีย หรือจักให้พระผู้มีพระภาคทรงโปรด ครั้นแล้วไม , อภิวาท ไม , ลุกรับ ไม่ทำอัญชลีกรรม 
สามีจิกรรม ไม , สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา ซึ่งพวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี 
แม้เข้ามาบิณฑบาตก็ไม , ถวายบิณฑบาต. 

ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ถูกอุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพี 
ไม , สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้ไม่มีสักการะ จึงพูดกันอย่างนี้ว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย มิฉะนั้น พวกเราพึงไปพระนครสาวัตลี แล้วระงับอธิกรณ์นี้ในสำนักพระผู้มีพระภาค 
ครั้นแล้ว เก็บงำเสนาสนะ ถือบาตรจีวรพากันเดินทางไปพระนครสาวัตลี. 

พระสารีบุตรเข้าเฝ็าทูลถามข้อปฏิบัติ 

[๒๕๒] ท่านพระสารีบุตรได้สดับข่าวว่า ภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ผู้ก่อความบาดหมาง 
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่พระนคร 
สาวัตลี จึงเข้าไปในพระพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
ท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ได้ข่าวมาว่า ภิกษุชาวพระนครโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความ 
อื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้น พากันมาพระนครสาวัตลี ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติในภิกษุ 
เหล่านั้นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารีบุตร ถ้าเช่นนั้น เธอจงดำรงอยู่ตามธรรม 

สา. ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงทราบธรรมหรือธรรมอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

วัตถุสำหรับอธรรมวาที ๑๘ ประการ 

พ. สารีบุตร เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการ คือภิกษุในธรรม 
วินัยนี้:- 

๑. แสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรม ว่าเป็นธรรม 

๒. แสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าไม , เป็นธรรม 

๓. แสดงสิ่ง ที่ ไม , เป็นวินัย ว่าเป็นวินัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 269 

๔. แสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่าไม่เป็นวินัย 

๕. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงภาษิตไว้ มิได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตทรงภาษิตไว้ 
ตรัสไว้ 

๖. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงภาษิตไว้ ตรัสไว้ว่าพระตถาคตมิได้ทรงภาษิตไว้ตรัสไว้ 

๗. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตมิได้ทรงประพฤติมา ว่าพระตถาคตทรงประพฤติมา 

๘. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมาแล้ว ว่าพระตถาคตมิได้ทรงประพฤติมา 

๙. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ ว่าอันพระตถาคตทรงบัญญัติไว้ 

๑๐. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ ว่าพระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ 

๑๑. แสดงสิ่งที่มิใช่อาบัติ ว่าเป็นอาบัติ 

๑๒. แสดงอาบัติ ว่าเป็นสิ่งมิใช่อาบัติ 

๑๓. แสดงอาบัติเบา ว่าเป็นอาบัติหนัก 

๑๔. แสดงอาบัติหนัก ว่าเป็นอาบัติเบา 

๑๕. แสดงอาบัติมีส่วนเหลือ ว่าเป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

๑๖. แสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ ว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือ 

๑๗. แสดงอาบัติชั่วหยาบ ว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ 

๑๘. แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบ ว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบ 

สารีบุตร เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล. 

วัตถุสำหรับธรรมวาที ๑๘ ประการ 

สารีบุตร และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. แสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรม ว่าไม่เป็นธรรม 
๒. แสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าเป็นธรรม 
๓. แสดงสิ่งที่ไม่เป็นวินัย ว่าไม่เป็นวินัย 
๔. แสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่าเป็นวินัย 

๕. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงภาษิตไว้ มิได้ตรัสไว้ ว่าพระตถาคตมิได้ทรงภาษิตไว้ 
มิได้ตรัสไว้ 

๖. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงภาษิตไว้ ตรัสไว้ว่าพระตถาคตทรงภาษิตไว้ ตรัสไว้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 270 

๗. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตมิได้ทรงประพฤติมา ว่าพระตถาคตมิได้ทรงประพฤติมา 

๘. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมา ว่าพระตถาคตทรงประพฤติมา 

๙. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ ว่าพระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ 

๑๐. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ ว่าพระตถาคตทรงบัญญัติไว้ 

๑๑. แสดงสิ่งมิใช่อาบัติ ว่าเป็นสิ่งมิใช่อาบัติ 

๑๒. แสดงอาบัติ ว่าเป็นอาบัติ 

๑๓. แสดงอาบัติเบา ว่าเป็นอาบัติเบา 

๑๔. แสดงอาบัติหนัก ว่าเป็นอาบัติหนัก 

๑๕. แสดงอาบัติมีส่วนเหลือ ว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือ 

๑๖. แสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ ว่าเป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

๑๗. แสดงอาบัติชั่วหยาบ ว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบ 

๑๘. แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบ ว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ 

สารีบุตร เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล. 

พระเถรานุเถระเข้าเฝ็าทูลถามข้อปฏิบัติ 
[๒๕๓] ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้สดับข่าว 1 ... 

ท่านพระมหากัสสปะได้สดับข่าว .... 

ท่านพระมหากัจจนะได้สดับข่าว 1 ... 

ท่านพระมหาโกฏฐิตะได้สดับข่าว 1 ... 

ท่านพระมหากัปปินะได้สดับข่าว .... 

ท่านพระมหาจุนทะได้สดับข่าว .... 

ท่านพระอนุรุทธะได้สดับข่าว 1 ... 

ท่านพระเรวตะได้สดับข่าว 1 ... 

ท่านพระอุบาลีได้สดับข่าว 1 ... 

ท่านพระอานนท์ได้สดับข่าว 1 ... 

ท่านพระราหุลได้สดับข่าวว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ 
ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่พระนครสาวัตถี จึงเข้าไป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 271 

ในพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งเฟิาอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระราหุล 
นึ่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามข้อปฏิบัติแด'พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้า ได้ข่าวมาว่า ภิกษุ 
ชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ 
ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่พระนครสาวัตถี ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติในภิกษุเหล่านั้นอย่างไร 
พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ราหุล ล้าเช่นนั้น เธอจงดำรงอยู่ตามธรรม 
รา. ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงทราบธรรมหรืออธรรมอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. ราหุล เธอพึงทราบ อธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการ .... 

ราหุล เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล. 

ราหุล และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการ .... 

ราหุล เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล. 

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเข้าเฝ็าทูลถามข้อปฏิบัติ 
[๒๕๔] พระเถรีมหาปชาบดีโคตมี ได้สดับข่าวว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความ 
บาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากัน 
มาสู่พระนครสาวัตถี จึงเข้าไปในพุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้ยืนเฝ็าอยู่ ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระเถรีมหาปชาบดีโคตมียืนเฝ็าเรียบร้อยแล้ว ทูลถามข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มี 
พระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ได้ข่าวมาว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลา 
ก่อการวิวาท ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่พระนครสาวัตถี หม่อมฉัน 
จะปฏิบัติในภิกษุเหล่านั้นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โคตมี ล้าเช่นนั้น เธอจงพึงธรรมในภิกษุสองฝ่าย ครั้นพึงธรรม 
ในสองฝ่ายแล้ว ภิกษุเหล่าใดในสองฝ่ายนั้นเป็นธรรมวาที เธอจงพอใจความเห็น ความถูกใจ 
ความชอบใจ และความเชื่อถือ ของภิกษุฝ่ายธรรมวาทีนั้น อนึ่ง วัตรอย่างหนึ่งอย่างใดอัน 
ภิกษุณีสงฆ์พึงหวังแต่ภิกษุสงฆ์ วัตรนั้นทั้งหมด อันเธอพึงหวังแต่ธรรมวาทีภิกษุฝ่ายเดียว. 

อนาถบิฌฑิกคหบดีเข้าเฝ็าทูลถามข้อปฏิบัติ 
[๒๕๕] อนาถบิณฑิกคหบดีได้สดับข่าวว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง 
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่พระนคร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 272 

สาวัตถี จึงเข้าไปในพุทธสำนัก ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง อนาถบิณฑิกคหบดีนั่งเฝ็าเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามข้อปฏิบัตินี้แด'พระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ได้ยินข่าวมาว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ 
วิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่พระนครสาวัตถี ข้าพระพุทธเจ้า 
จะปฏิบัติในภิกษุเหล่านั้นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า คหบดี ล้ากระนั้น ท่านจงถวายทานในภิกษุสองฝ่าย ครั้น 
ถวายทานในภิกษุสองฝ่ายแล้ว จงฟ้งธรรมในสองฝ่าย ครั้นฟ้งธรรมในสองฝ่ายแล้ว ภิกษุเหล่าใด 
ในสองฝ่ายนั้น เป็นธรรมวาที ท่านจงพอใจในความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ และ 
ความเชื่อถือ ของภิกษุฝ่ายธรรมวาทีนั้น. 

นางวิสาขามิคารมาตาเข้าเฝ็าทูลถามข้อปฏิบัติ 

[๒๕๖] นางวิสาขามิคารมาตาได้สดับข่าวว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง 
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่พระนคร 
สาวัตถี จึงเข้าไปในพุทธสำนัก ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง นางวิสาขามิคารมาตานั่งเฝ็าเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามข้อปฏิบัตินั้แด่พระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ได้ข่าวมาว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ที่ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ 
วิวาท ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่พระนครสาวัตถี หม่อมฉันจะ 
ปฏิบัติในภิกษุเหล่านั้นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วิสาขา ถ้ากระนั้น เธอจงถวายทานในภิกษุสองฝ่าย ครั้น 
ถวายทานในสองฝ่ายแล้ว จงฟ้งธรรมในสองฝ่าย ครั้นฟ้งธรรมในสองฝ่ายแล้ว ภิกษุเหล่าใดใน 
สองฝ่ายนั้นเป็นธรรมวาที เธอจงพอใจในความเห็น ความถูกใจ ความชอบและความเชื่อถือ 
ของภิกษุฝ่ายธรรมวาทีนั้น. 

[๒๕๗] ครั้งนั้น พวกชาวเมืองโกสัมพี ได้ไปถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับ จึงท่าน 
พระสารีบุตรเข้าไปในพุทธสำนัก ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง แล้วได้ทูลถามข้อปฏิบัตินั้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ได้ข่าวมาว่า ภิกษุ 
ชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 273 

ในสงฆ์ เหล่านั้นพากันมาถึงพระนครสาวัตถีแล้วโดยลำดับ ข้าพระพุทธเจ้า จะพึงชัดเสนาสนะ 
สำหรับภิกษุเหล่านั้นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารีบุตร ถ้ากระนั้น เธอพึงให้เสนาสนะที่ว่าง 

สา. ก็ถ้าเสนาสนะว่างไม่มี จะพึงปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. สารีบุตร ถ้ากระนั้น พึงทำเสนาสนะให้ว่างแล้วให้ แต่เราไม , ได้กล่าวว่า พึงห้าม 
เสนาสนะแก่ภิกษุผู้แก่พรรษา โดยปริยายอะไรๆ หามิได้เลย รูปใดห้าม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สา. ในอามิสเล่า จะพึงปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พ. สารีบุตร พึงแบ่งอามิสให้ภิกษุทั้งหมดเท่าๆ กัน. 

รับภิกษุผู้ถูกยกเข้าหมู , 

[๒๕๘] ครั้งนั้น ภิกษุผู้ถูกยกรูปนั้น พิจารณาถึงธรรมและวินัยอยู่ ได้สำนึกข้อนี้ว่า 
นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้ เราเป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว ไม่เป็นผู้ต้องอาบัติหามิได้ 
เราเป็นผู้ถูกยกแล้ว ไม่เป็นผู้ถูกยกหามิได้ เราเป็นผู้ถูกยกแล้วด้วยกรรมเป็นธรรม ไม่กำเริบ 
ควรแก , ฐานะ ครั้นแล้วเข้าไปหาภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผู้ถูกยก แล้วได้กล่าวกำนี้แก่ภิกษุ 
พวกนั้นว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้ ผมเป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว 
ไม่เป็นผู้ต้องอาบัติหามิได้ ผมเป็นผู้ถูกยกแล้ว ไม่เป็นผู้ถูกยกหามิได้ ผมถูกยกด้วยกรรมเป็นธรรม 
ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ มาเถิดท่านทังหลาย ขอได้กรุณารับผมเข้าหมู่ด้วยเถิด ขอรับ. 

ลำดับนั้น ภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผู้ถูกยกเหล่านั้น พาภิกษุผู้ถูกยกรูปนั้น เข้าไปใน 
พุทธสำนัก ครั้นถึงแล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้ 
กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้ถูกยกรูปนี้ กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้ ผมเป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว ไม่เป็นผู้ต้องอาบัติ 
หามิได้ ผมเป็นผู้ถูกยกแล้ว ไม่เป็นผู้ถูกยกหามิได้ ผมเป็นผู้ถูกยกแล้วด้วยกรรมเป็นธรรม 
ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ มาเถิด ท่านทั้งหลาย ขอได้กรุณารับผมเข้าหมู , ด้วยเถิด ขอรับ ดังนี้ 
พวกข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้ 
ภิกษนั่นต้องอาบัติแล้ว ภิกษนั่นไม่ต้องอาบัติหามิได้ ภิกษนั่นถกยกแล้ว ภิกษนั่นไม , ถกยก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 274 

หามิได้ ภิกษุนั่นถูกยกแล้วด้วยกรรมเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ เพราะภิกษุนั้นต้องอาบัติ 
ถูกยกแล้ว และเห็นอาบัติ ฉะนั้น พวกเธอจงรับภิกษุนั้นเข้าหมู , 

จึงภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผู้ถูกยกเหล่านั้น รับภิกษุผู้ถูกยกรูปนั้นเข้าหมู , แล้ว เข้าไป 
หาภิกษุพวกยกถึงที่อยู่ ได้กล่าวคำนี้แก , ภิกษุพวกยกว่า อาวุโสทั้งหลาย ความบาดหมาง ความ 
ทะเลาะ ความแก่งแย่ง การวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ 
การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การทำต่างกันแห่งสงฆ์ ได้มีแล้วเพราะเรื่องใด ภิกษุนั่นนั้น ต้องอาบัติ 
แล้ว ถูกยกแล้วเห็นอาบัติ และสงฆ์รับเข้าหมู , แล้ว เอาละ พวกเราจะทำสังฆสามัคคี เพื่อระงับ 
เรื่องนั้น. 

จึงภิกษุพวกยกเหล่านั้น เข้าไปในพุทธสำนัก ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
นั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผู้ถูกยกเหล่านั้น กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ความบาดหมาง 
ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง การวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ 
การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การทำต่างกันแห่งสงฆ์ ได้มีแล้ว เพราะเรื่องใด ภิกษุนั่นนั้นต้องอาบัติ 
แล้ว ถูกยกแล้ว เห็นอาบัติแล้ว และสงฆ์รับเข้าหมู , แล้ว เอาละ พวกเราจะทำสังฆสามัคคี 
เพื่อระงับเรื่องนั้น ดังนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 

พระพุทธานุญาตให้ทำสังฆสามัคคี 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นต้องอาบัติแล้วถูกยกแล้ว 
เห็นอาบัติแล้ว และสงฆ์เข้ารับหมู , แล้ว ล้าเช่นนั้น สงฆ์จงทำสังฆสามัคคี เพื่อระงับเรื่องนั้น. 

วิธีทำสังฆสามัคคี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสังฆสามัคคีพึงทำอย่างนี้คือภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่อาพาธ ทั้งที่ 
ไม , อาพาธ พึงประชุมพร้อมกันทุกๆ รูป รูปไหนจะให้ฉันทะไม , ได้ ครั้นประชุมกันแล้ว ภิกษุ 
ผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาทำสังฆสามัคคี 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง 
ความวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ 
การทำต่างกันแห่งสงฆ์ได้มีแล้วเพราะเรื่องใด ภิกษนั่นนั้นต้องอาบัติแล้ว ถกยกแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 275 

เห็นอาบัติแล้ว และสงฆ์เรียกเข้าหมู , แล้ว ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำ 
สังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้น นี่เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง 
ความวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ 
การทำต่างกันแห่งสงฆ์ ได้มีแล้วเพราะเรื่องใด ภิกษุนั่นนั้นต้องอาบัติแล้ว ถูกยกแล้ว 
เห็นอาบัติแล้ว และสงฆ์เรียกเข้าหมู่แล้ว สงฆ์ทำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้น การทำ 
สังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้น ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด 

สงฆ์ท่าสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นแล้ว ความแตกแห่งสงฆ์ ถูกกำจัดแล้ว ความ 
ร้าวรานแห่งสงฆ์ถูกกำจัดแล้ว การถือต่างกันแห่งสงฆ์ถูกกำจัดแล้ว การท่าต่างกันแห่งสงฆ์ 
ถูกกำจัดแล้ว ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

สงฆ์พึงท่าอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์ ในขณะนั้นเทียว. 

สังฆสามัคคี ๒ อย่าง 

[๒๕๙] ครั้งนั้น ท่านพระอุบาลี เข้าไปในพุทธสำนัก ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มี- 
พระภาค นิ่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธ- 
เจ้าข้า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ 
ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การท่าต่างกันแห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรื่องใด 
สงฆ์ยังไม่ทันวินิจฉัยเรื่องนั้น ยังไม่ทันสาวเข้าไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แล้วท่าสังฆสามัคคี 
สังฆสามัคคีนั้น เป็นธรรมหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อุบาลี ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง 
ความวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ 
การท่าต่างกันแห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรื่องใด สงฆ์ยังไม่ทันวินิจฉัยเรื่องนั้น ยังไม่ทันสาวเข้าไป 
ถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แล้วท่าสังฆสามัคคีนั้น ไม่เป็นธรรม. 

อุ. พระพุทธเจ้าข้า ก็ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท 
แห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การท่าต่างกัน 
แห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรื่องใด สงฆ์วินิจฉัยเรื่องนั้นสาวเข้าไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แล้วท่า 
สังฆสามัคคี สังฆสามัคคีนั้น เป็นธรรมหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 276 

พ. อุบาลี ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่งสงฆ์ 
ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การทำต่างกันแห่งสงฆ์ 
ย่อมมีเพราะเรื่องใด สงฆ์วินิจฉัยเรื่องนั้น สาวเข้าไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แล้ว , ทำสังฆสามัคคี 
สังฆสามัคคีนั้นเป็นธรรม. 

อ. สังฆสามัคคีมีเท่าไร พระพุทธเจ้า? 

พ. อุบาลี สังฆสามัคคีมี ๒ อย่าง คือ สังฆสามัคคีเสียอรรถ แต่ได้พยัญชนะ ๑ 
สังฆสามัคคีได้ทั้งอรรถได้ทั้งพยัญชนะ ๑ 

๑. อุบาลี สังฆสามัคคีเสียอรรถ แต่ได้พยัญชนะเป็นไฉนเล่า? 

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ 
ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การทำต่างกันแห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรื่องใด 
สงฆ์ยังไม่ทันวินิจฉัยเรื่องนั้น ยังไม่ทันสาวเข้าไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แล้ว , ทำสังฆสามัคคี 
นี้เรียกว่าสังฆสามัคคีเสียอรรถ แต่ได้พยัญชนะ. 

๒. อุบาลี สังฆสามัคคี ได้ทั้งอรรถได้ทั้งพยัญชนะเป็นไฉนเล่า? 

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ 
ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การทำต่างกันแห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรื่องใด 
สงฆ์วินิจฉัยเรื่องนั้น สาวเข้าไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แล้วทำสังฆสามัคคี นี้เรียกว่า 
สังฆสามัคคีที่ได้ทั้งอรรถ ได้ทั้งพยัญชนะ อุบาลี สังฆสามัคคี ๒ อย่างนี้แล. 

ลำดับนั้น ท่านพระอุบาลีลุกจากอาสน์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประนมมือไปทาง 
พระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถา ว่าดังนี้:- 
อุบาลีคาถา 

[๒๖๐] อุ. เมื่อกิจของสงฆ์ การปรึกษาวินัย การตีความ 
วินัย และการวินิจฉัยความแห่งวินัยเกิดขึ้นแล้ว ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้เป็นคนชนิดไร จึงมีอุปการะมาก เป็นคน 
ชนิดไร จึงควรยกย่อง ในพระธรรมวินัยนี้ 
พ. เบื้องต้น ภิกษุไม , ลูกตำหนิโดยศีล หมั่นตรวจตรา 
มารยาท และสำรวมอินทรีย์เรียบร้อย ศัตรูติเตียนไม , ได้ 
โดยธรรม เพราะเธอไม่มีความผิดที่ฝ่ายศัตรูจะพึงกล่าวถึง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 277 

เธอผู้เช่นนั้น ตั้งอยู่ในศีลริสุทธิ เป็นผู้แกล้วกล้า พูด 
จาฉาดฉาน เข้าที่ประชุมไม , สะดุ้ง ไม , ประหม่า กล่าว 
ถ้อยคำมีเหตุ ไม่ให้เสียความ ถึงถูกถามปัญหาในที่ประชุม 
ก็เช่นนั้นเหมือนกัน ย่อมไม่นิ่งอั้น ไม่เก้อ เธอเป็นผู้ 
เชี่ยวชาญ กล่าวก้อยคำถูกกาล เหมาะแก่การพยากรณ์ 
ย่อมยังหมู , ริญญชนให้พอใจ มีความเคารพในภิกษุทั้งหลาย 
ที่แก , พรรษากว่า เป็นผู้แกล้วกล้าในอาจริยวาทของตน 
สามารถเพื่อจะวิจารณ์ ชำนาญในก้อยคำที่จะพึงกล่าว ฉลาด 
จับข้อพิรุธของฝ่ายศัตรู เป็นเหตุให้ฝ่ายศัตรูถึงความถูก 
ปราบ และมหาชนก็ยินยอม อนึ่ง ภิกษุนี้ย่อมไม , ลบล้าง 
ลัทธิเป็นที่เชื่อถือ คืออาจริยวาทของตน แก้ปัญหาได้ 
ไม่ติดขัด สามารถในหน้าที่ทูต และยอมรับทำกิจของสงฆ์ 
ดุจรับบิณฑบาตของที่เขานำมาบูชาฉะนั้น ถูกคณะภิกษุส่ง 
ไปให้ทำหน้าที่เจรจา ก็ไม่ทะนงตัวว่า ตนทำได้ เพราะ 
การทำหน้าที่เจรจานั้น ภิกษุต้องอาบัติเพราะวัตถุมีประมาณ 
เท่าใด และการออกจากอาบัติย่อมมีด้วยวิธีใด วิภังค์ 
ทั้งสองนั้นมาแล้วด้วยดีแก่ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นเป็นผู้ฉลาด 
ในวิธีการออกจากอาบัติ อนึ่ง ภิกษุทำกรรมมีก่อความ 
บาดหมางเป็นต้นเหล่าใด ย่อมถึงการขับออก และถูกขับ 
ออก ด้วยเรื่องเช่นใด เธอฉลาดในวิภังค์ ย่อมเข้าใจ 
วิธีการรับเข้าหมู , แม้นั้น ที่ควรทำแก่ภิกษุผู้ประพฤติวัตร 
นั้นเสร็จแล้ว มีความเคารพในพระผู้เจริญกว่า คือที่เป็น 
ผู้ใหญ่ ปานกลาง และผู้ใหม่ เป็นบัณฑิต ประพฤติ 
ประโยชน์แก่มหาชนในโลกนี้ภิกษุผู้เช่นนั้นนั่น จึงควร 
ยกย่องในธรรมวินัยนี้แล. 


โกสัมพิขันธกะ ที ๑๐ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 278 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๒๖๑] เรื่องสมเด็จพระชินวรประทับในพระนครโกสัมพี ภิกษุวิวาทกันเพราะไม่เห็น 
อาบัติ และยกกันเพราะเหตุเล็กน้อย เรื่องทรงแนะนำให้ภิกษุแสดงอาบัติ เรื่องภิกษุผู้สนับสนุน 
ฝ่ายถูกยกทำอุโบสถภายในสีมานั้นเอง เรื่องบ้านพาลกโลณการกคาม เรื่องเสด็จพระพุทธดำเนินสู่ 
ปราจีนวังสทายวัน เรื่องเสด็จพระพุทธดำเนินสู่ป่าปาริไลยกะ เรื่องเสด็จพระพุทธดำเนินสู่พระนคร 
สาวัตถี เรื่องพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระโกลิตะ พระมหากัสสปะ พระมหากัจจานะ 
พระมหาโกฏฐิตะ พระมหากัปปนะ พระมหาจุนทะ พระอนุรุทธะ พระเรวตะ พระอุบาลี 
พระอานนท์ พระราหุล พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี อนาถบิณฑิกคหบดี และนางวิสาขามิคารมาตา 
เข้าเฝ็าทูลถามข้อปฏิบัติ เรื่องเสนาสนะว่าง เรื่องจัดเสนาสนะให้ว่าง เรื่องแบ่งอามิสให้เท่าๆ กัน 
เรื่องทำสังฆสามัคคีภิกษุรูปไรจะให้ฉันทะไม , ได้ เรื่องพระอุบาลีเข้าเฝ็าทูลถามสังฆสามัคคีในศาสนา 
ของพระชินเจ้า เรื่องไม , ถูกตำหนิโดยศีล. 

มหาวรรค ภาค ๒ จบ. 



